QURANI TAKATIFU 


Swahili Quran Translation 
Juzuu - Five (Walmuhsanat) 
by 

Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy 



JUZUU 4/5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


madada wawili wakati mmoja; isipokuwa yale 
yaliyokwishapita. (Yaliyopita yamepita yasirejeshwe 
tena). Hakika Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye 
kurehemu(na)Mwenye kusamehe 

24. Na pia (mmeharimishiwa) wanawake wenye 
(waume zao) isipokuwa wale iliyowamiliki mikono 
yenu ya kuume. (Ndiyo) Sharia ya Mwenyezi 
Mungu juu yenu. Na mmehalalishiwa (kuoa 
wanawake) minghairi ya hawa. Muwatafute kwa mali 
zenu, kwa kuwaoa bila ya kufanya zina. Basi wale 
mnaowaoa miongoni mwao wapeni mahari yao 
yaliyolazimishwa. Wala si vibaya kwenu katika 
(kutoa) yale mliyoridhiana badala ya yale 
yaliyotajwa. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi(na) 
Mwenye hikima. 

25. Na asiyeweza katika nyiye kupata mali ya 
kuoa wanawake waungwana Waislamu, (na aoe) 
katika wajakazi walio Waislamu iliyowamiliki 
mikono yenu ya kuume (ya kulia). Na Mwenyezi 
Mungu anajua sana imani yenu; nyinyi kwa nyinyi. 
(.Watumwa na waungwana ni sawa sawa katika 
Uislamu). Basi waoeni kwa idhini ya mabwana wao 
na wapeni mahari yao kwa Sharia. (Waoeni na hali 
ya kuwa) ni wanawake wema wastokuwa wenye 


ti I c 


&& 't0A 
Jr' 3 trjUt 


24. Hapa inabainishwa kuwa kila wanawake wasiokuwa wale walioiajwa ni halali kuwaoa. Na inatajwa kuwa 
lazima umpe mwanamke mahari yake yaliyotajwa wakati wa kuozwa. Laktnt anasema vtle vile Mwenyezi Mungu 
hapa kuwa mwenyewe mwanamke akikubali baadaye kumpunguzia mumewe yale mahan yaliyotajwa, bast khtan 
yake. Na mume akitaka kumwongezea yule mkewe zaidi kuliko mahari yaliyotajwa, pia khiari yake. Hayo mahari 
si bei ya mwanamke lakini ni zawadi tu — tunza — anayompa mkewe kuonyesha mahaba yake juu yake. Basi vipi 
siku ya kumwacha ukamwambia ‘Nipe mwenycwe.’ 

2 5. Mtoto aliyezaliwa na mama aliye mtumwa wa watu anakuwa mtumwa wa hao masaidi (mabwana zake 
mama yake japokuwa baba yake ni muungwana. Basi wanakatazwa hapa waungwana kuwaoa watumwa wa watu 
kwani watoto wao watakuwa watumwa. 

Lakini aktwa mtu ni masikini, hana uweza wa kuoa mke muungwana — na anajiogopca kuzini — basi aiapcwa 
ruhusa kuoa huyo huyo mjakazi; asaa huyo bwana atakapomwona huyo mioto, atamwonea huruma ampe 
uungwana. Na ndivyo wanavyohimizwa kufanya hivyo. 

Tena wakahwazwa hao masikini wanaooa wajakazi kuwa mazingatio kwa Mwenyezi Mungu ni dini — si nasaba. 
Na nyinyi katika dini ni wamoja — nyoie Waislamu. 

Lakini wanahimizwa waoe wake wazun wasiozini ovyo ovyo wala kwa kinyumba. Kaiika zama zao za Uiahili 
mwanamke aliyekuwa akizini kwa kinyumba (na wanaume makhsusi) hawakuwa wakiona vibaya kumuoa. 
Wakkma vibaya kumuoa mwanamke aliyekuwa akizini na kiia mpita njia. Basi katika Uislamu zinakatazwa zoie 
zina mbili hizo na unaambiwa ujiepushe na kuoa wanawake waliokuwa na feli hizo; ila ikiwa wameiubia kweli 
kweli, unaona kuwa hawataufanya mwendo huo lena. 

Na ikaiajwa hapa kuwa mjakazi (au mtwana) akizini atiwe nusu ya adabu anayotiwa muungwana. Muungwana 
anapigwa bakora 100; basi yeye atapigwa 50, kwani muungwana ana vizuwizi vingi vya kumzuia. Nidyo maana 
kama hakuzuilika atiwe adabu kubwa zaidi. 

Na utumwa tumetaja katika Aya ya 1 77 ya Suratul Baqarah kuwa umekatazwa katika Uislamu ila kwa njia 
moja tu. Wakati wasiokuwa Waislamu wakiwapiga Waislamu, na Waislamu wakapigana nao, wakawa hao 
wasiokuwa Wablamu wanawafanya maieka Waislamu kuwa watumwa, basi na Waislamu nao watapata ruhusa 
kuwafanya mateka wa hao kuwa watumwa. Na wakitaka watawaachia bure wende zao kwao au wataachia kwa 


109 




JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


kuzini na kila mtu wala si wenye kuzini na wanaume 
makhsusi (wa kinyumba). Na wanapoolewa kisha 
wakafanya ufasiki, basi itakuwa juu yao nusu ya 
adhabu iliyowekewa wanawake waungwana. Hayo 
(ya kuoa wajakazi wa watu) ni kwa yule miongoni 
mwenu anayeogopa kuzini. Na mkisubiri (msiwaoe 
mpaka mpate fedha za kuoa muungwana) ndio bora 
kwenu. Na Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa 
Kusamehe (na) Mwingi wa Kurehemu. 

26. Mwenyezi Mungu anataka kukubainishieni 
v na kukuongozeni katika mwendo wa wale 

waliokutangulieni, na (anapenda) kukukhafiftshieni. 
Na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi(na)Mwenye hikima. 

27. Na Mwenyezi Mungu anataka 
kukukhalifishieni. Lakini wanaofuata matamanio 
(yao) wanataka mkengeuke mkengeuko mkubwa 
(uliokhalifu haki). 

28. Mwenyezi Mungu anataka 

kukukhafifishierti maana mwanaadamu ameumbwa 
dhaifu (hana nguvu kubwa kabisa za kiwiliwili wala 
nguvu kubwa za kupigana na moyo na shetani). 

29. Enyi mlioamani! Msiliane mali zenu kwa 
batili. Isipokuwa iwe biashara kwa kuridhiana baina 
yenu. (Hiyo inajuzu) wala msijiue (wala msiue 
wenzenu). Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
kukuhurumieni. 


ur? 

1 »7 < *>!< i 

J*** 4»') * (•*' h 

0 J <J I $1 


30. Na atakayefanya haya kwa uadui na 
dhulma, basi huyo tutamwingiza Motoni. Na hayo ni 
rahisi kwa Mwenyezi Mungu. 

31. Kama mkijiepusha na maovu makubwa 
mnayokatazwa, tutakuiutieni makosa yenu madogo 
na tutakuingizeni mahali patukufu (kabisa. Napo ni 
Peponi). 




'*&s & 


** A * 


yikomboleo. Si lazima kuwafanya watumwa. Yametajwa haya katika Aya ya 4 ya Surat MuhammaJ na huitwa 
Suratul Qital. 

29. Hapa inakatazwa kuliana mali kwa njia za batili; inakubalishwa kuuziana kunakopatikana kwa ridhaa ya 
wote wawili— mwuzaji na mnunuaii. Basi na miamala mingine iliyokubalishwa katika Sharia itakuwa ni kama 
kuuziana. 

Aliposema Mwenyezi Mungu ‘Msijiue' imeingia kujiua mwenyewe mtu na kumwua mwenziwe kwani Waislamu 
wote ni kitu kimoja; na asiyekuwa mwislamu pia huna ruhusa kumuua. 

Na katika tamko hili la Kuua inaingia kuua Khasa — akafa mtu mara moja. Na inaingia vile vile kufanya mambo 
ya kukuhilikisha kidogo kidogo mpaka ukahiliki; kama ulevi na musi mengine kwani yote hayo yanahilikisha 
kidogo kidogo. Basi anayeyafanya hayo anaingia katika wanaojiua. 

31. Hapa inasemwa kuwa tukijiepusha na iie midhambi mikubwa mikubwa Mungu atatusamehe vile 
vijidhambi vidogo vidogo, kwani binadamu muhali takriba kusahmika na hivy.o Wjidhambi vidogo. 

Dhambi zote si namna moja. Kuna nyingine mateso yake madogo kwa kuwa dhara yake ni ndogo kwa mkabala 
wa hizo nyingine. Si kama adle dhambi kubwa kubwa kama:- (a) Kuua (b) Kwiba (c) Kula riba (na kila dhuluma) 
(d) Kulewa (e) Kuzini (au wanaume kwa wanaume wenyewe). Na kama haya. 


IIO 


JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


32. Wala msitamani vile ambavyo Mwenyezi 
Mungu amewafadhilisha baadhi yenu (kwa vitu 
hivyo) kuliko wengine. Wanaume wanayo sehemu 
(kamili) ya vile walivyovichumaj na wanawake nao 
wanayo sehemu (kamili) ya vile walivyovichuma. Na 
mwombeni Mwenyezi Mungu fadhila Zake. Hakika 
Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kila kitu. 

33. Na kila watu tumewawekea jamaa (zao) wa 
kurithi yale waliyoyaacha wazazi wawili na jamaa. 
Na wale mliofungamana nao ahadi wapeni sehemu 
yao. Hakika Mwenyezi Mungu ni Shahidi wa kila 
kitu. 

34. Wanaume (wawe) ni walinzi wa wanawakej 
kwa sababu Mwenyezi Mungu amewafadhilisha 
baadhi yao kuliko wengine, na kwa sababu ya mali 
zao wanazozitoa. Basi wanawake wema ni wale 
wenye kutii, wanaojihifadhi (hata) wasipokuwapo 
(waume zao>, kwa kuwa Mwenyezi ,Mungu 
amewaamrisha wajihifadhi. Na wanawake ambao 
mnaona uasi wao kwenu waonyeni na waacheni peke 
yao katika vitanda na wapigeni. Na kama 
wanakutiini msiwatafutie njia (ya kuwaudhi bure). 
Hakika Mwenyezi Mungu ndiyeAliye juu(na)Mkuu. 


iii U i«SJ$; 

tti dttsiS 
& tu) 1 4^ 

Iji Ci 

&£ iijSel ^i^iii 

©'S ^ 5 


Si kama (a) Kumsema mtu kidogo (b) Kutazama lililoharimishwa, na kama hivi. 

Basi ukijiepusha na makubwa, hivi vijidogo dogo vitasamehewa maadamu huvikithirishi. 

Na katika mijidhambi mikubwa ni kuacha amri za Mwenyezi Mungu kama-.- (a) Kuacha kusali (b) Kuacha 
kutoa zaka na misaada mingine (c) kuacha kufunga (d) Kuacha kuhiji (e) Kuacha kutazama wazee. Na kama haya. 

Mara nyingi utasikia watu wakisema:- Kuwa baina ya mtu asiyesali wala kufunga wala . . . iakini hana ubaya na 
mtu. Na baina ya mtu anaycyafanya haya ya kusali na vyenziwe, na akawa anafanya na mabaya pia. Wanasema 
kuwa yule wa mwanzo ni afadhali bali ni bora khasa kuliko huyu. Lakini sivyo kabisa. Si bora wala si afadhali 
kuliko huyo wa pili yake kwani kule kuacha maamrisho ya Mwenyezi Mungu ni dhambi kubwa kabisa kama kule 
kufanya makatazo yake: bali wakati mwingine huko kuacha maamrisho kunakuwa ni dhambi zaidi. 

32. Inakatazwa hapa watu kuhusudiana. Lakini inataka kila mtu ajitahidi afanye kama anavyofanya mwenziwe 
ili apate kama alivyopata huyo mwenziwe kama anataka; bila kumhusudu wala kumchukia, kwani 
hakukunyang’anya chako, sini. Kajitahidi na Mungu kampa. Na wewe jitahidi na Mungu atakupa. Mwombwa na 
Mtoa ni yule yule tu Rabana. 

33. Hapo zamani mtu alikuwa akichukua mtoto wa watu akimlea na akimfanya kama wake — kwa kumrithi 
kila chake na kwa mengineyo. Na hutokana na wakwao, akawa hana ukhusiano nao, la kwa kurithiana wala 
mengine; ukhusiano wake huwa huku tu. Basi wanakatazwa hapa. Wanaambiwa kuwa kila mtu atarithiwa na 
jamaa zake sio na watoto ws kupanga au wazee wa kupanga. Hao watoto (au wazee) wa kupanga wanaweza 
kuwaandikia kitu katika mali yao. Lakini kisizidi thuluthi ya mali yao. Na kikipunguka kuliko thuluthi ndio bora 
zaidi. Au muradi wa tamko hili “Walladhyna Aqadat Aymaanukum” ni mke na mume. Mke anamnthi mume na 
mume anamrithi mke. Na bora kufasiri kwa hivi. 

34. Hapa inaambiwa wanaume wawe ndio wenye amri juu ya wake zao — wawendeshe mwendo mzuri. Si 
kujifanya washupavu hao wanawake, hawataki kutii amri za waume zao. Ikiwa hivyo hawatakuwa Waislamu wa 
kweli. Hata mailimu ya sasa — Biology na nyinginezo — yanaonyesha wazi wazi kuwa wanaume wamewashinda 
wanawake katika kila kitu takriba. 

Tena zimetajwa baadhi ya sifa za wanawake wazuri. 

Khalafu ikatajwa adabu ya kutiwa wanawake wasiokuwa hivyo. Kwanza waonywe kwa maneno tu na waume 
zao. Yakiwa hayakuftdi wawahujuru katika malazi — wasilale nao kitanda kimoja wala penginepo. Wakitoacha jeuri 


III 


JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


35. Na kama mkijua kuwa kuna ugomvi baina 
ya mke na mume basi pelekeni mwamuzi mmoja 
katika jamaa za mwanamume na mmoja katika 
jamaa za mwanamke. Kama wakitaka mapatano 
Mwenyezi Mungu atawawezesha Hakika Mwenyezi 
Mungu ni Mjuzi wa habari za siri na habari za 
dhahiri. 

36. Mwabuduni Mwenyezi Mungu wala 
msimshirikishe na chochote. Na wafanyieni ihsani 
wazazi wawili, na jamaa na mayatima na masikini na 
jirani walio karibu a jirani walio mbali, na rafiki 
walio ubavuni (mwenu) na msaHri aliyeharibikiwa, 
na wale iliyowamiliki mikono yenu ya kulia 
(kuume). Bila shaka Mwenyezi Mungu hawapendi 
wenye kiburi wajivunao 

37. Ambao hufanya ubakhili (wao) na 
huwaamuru watu (wengine) kufanya ubakhili (pia 
kama wanavyofanya wao), na wanayaficha aliyowapa 
Mwenyezi Mungu kwa fadhila Zake. Na 
tumewaandalia makafiri adhabu ifedheheshayo. 




5 eui! 

iSi; u; ^t ^t ; jgi 
ij>>c 1 ^ ^ iiii )]. 

E & ii ( B u’43J; 


zao hata kwa hayo pia, basi wanapcwa ruhusa waume wawapige wanawake hao pigo la kuwatisha, si la kuumiza. 

Lakini Hadithi za Mtume zimebainisha kuwa bora asifikilie katika daraja hii ya kupiga. Ajitahidi kumtengeneza 
katika taa kwa ile adabu ya kwanza tu. Ikiwa hapana budi na kwa ile ya pili basi. Lakini asitike ile ya tatu. 

Akishindwa yeye kutengeneza atie watu wawasuluhishe kwani Sulhu ndio kheri. Na hao watu tnataka waingie 
wenyewe wasuluhishe hata kabla hawajatakiwa msaada wao, seuze wanapotakiwa 

Tena wanaonywa hapa hao wanaume wasiwafanyic jeuri wake zao bure kwa kujiona kuwa wao wakubwa. 
Mwenyezi Mungu Mkubwa kabisa zaidi juu yao. Na Ulamaa wengine wanafasiri "Haafidhaatun Lilghybi” kwa 
ufsiri hii: “Wawe wenye kuhifadhi siri zinazopha baina yao na waume zao na siri zinazopita majumbani mwao”. 
Kwani mara nyingi wanawake wanakiiwa waropokaji. Wazee wa kizamani wakisema kwa Kiswahili cha kizamani: 
“Mengi Hayarongwa” yaani ‘pana mambo mengi kabisa ambayo HAIFAI kabisa kuyasema, seuze kuyatangaza. ” 
“Mambo ya nyumba kunga. Aibu kuyacleza”. 

35. Wanaambiwa hapo hao waamuzi kama ikiwa kweli nia yao ni kupatanisha basi Mwenyezi Mungu 
atawasaidia mpaka yapatikane hayo mapatano ya kheri waliyoyakusudia — na Mwenyezi Mungu anajua nia ya kila 
tntu; hawezi kumficha. Basi wanahimizwa hapa watu wawe na nia nzuri na mapendeleo ya kheri juu ya wenziwao. 

Na vile vile huyo mke na mume wanaambiwa wawe na nia nzuri ya kupatana kwani kupatana ndio kheri. Asiwe 
kila mmoja kashadidia aliposhadidia — hataki ila hilo alilokuwa akilitaka tu. Isiwe hivyo. Bali wasikQize maneno ya 
hao waamuzi iii wapate kupatana. Sharti kila mmoja aridhie kusamehe baadhi ya haki zake, sio kushikilia — 
ndindindi; habanduki alipo Isiwe hivyo. 

36. Wanaamrishwa watu hapa kumwabudu Mwenyezi Mungu tu peke yake na wamwombe Yeye tu peke 
Yake — Mwombwa Yeye tu Rabbana. lyyaka Naabudu Waiyyaaka Nastaiyn. (Wewe tu peke Yako ndiye 
tunayekuabudu na Wewe tu peke Yako ndiye tunayekuomba msaada). 

Na waamrishwa wawafanyie ihsani wazee na wengine hao waliotajwa hapo; hata wakiwa hawawakhusu ‘Ndcwe 
wala Sikio,’ na hata wakiwa si Waislamu. Hata Waislamu wasiosoma wanajua hayo. Utawasikia wanasema ‘Allah 
Allah Jirani Walau Kana Baniyani.’ Basi ndivyo hivi Uislamu unavyosema. 

Na huyo rafiki wa ubavuni mwenu ni yule unayekuwa naye sana, kame Mke (na jamaa zake), Mume (na jamaa 
zake), Rafiki, Unayefanya kazi naye pamoja, na kama hawa. Na huwa ndio mara nyingi mtu kuwasahau. Huenda 
kuwatafuta walio mbali akawasaidia akawasahau hawa walio ubavuni mwake. Ndio maana ikazidi kuhimizwa hapa. 
Wakamilishiwe hawa kwanza ndipo utoke nje. ‘Mambo kwa daraja.* Inasemwa kwamba ‘Kuweka kitu pasipokuwa 
mahala pake ni kama kudhulumu.’ Basi kuwasaidia walio mbali ukawatupa walio karibu hakukupi thawabu; 
kutakupa dhambi kwani ni kudhuumu. Na mwisho wa Aya hii ya 36 mpaka mwisho wa Aya ya 38 wanatajwa 
watu wabaya asiowapenda Mwenyezi Mungu 


1 12 


JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


38. Na ambao wanatoa mali zao kwa 
kuonyesha watu wala hawaamini (aliyoyasema) 
Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho. Na yule 
ambaye amekuwa Shetani ndiye rafiki yake, basi ana 
rattki mbaya kabisa. 

39. Na ingekuwa nini juu yao kama 
wangaliamini (allyoyasema) Mwenyezi Mungu na 
siku ya mwisho, na wakatoa katika yale aliyowapa 
Mwenyezi Mungu? Na Mwenyezi Mungu anawajua 
vyema. 

40. Hakika Mwenyezi Mungu hawadhulumu 
(viumbe vyake hata kitu kilicho sawa na) uzito wa 
mdudu chunguj na kama likiwa ni jambo jema (Yeye 
Mungu) atalizidisha na kutoa ujira mkubwa 
unaotoka kwake. 

41. Basi itakuwaje tutakapoleta shahidi katika 
kila uma; na tukakuleta wewe (Nabii Muhammad) 
uwe shahidi juu ya huu (uma wako)? 

42. Siku hiyo wale waliokufuru na kumwasi 
Mtume watatamani ardhi isawazishwe juu yao (yaani 
lau kuwa wamefukiwa tu kaburini bila ya 
kufufuliwa). Wala hawataweza kumficha Mungu 
hadithi yo yote (katika mambo waliyoyafanya). 

43. Enyi mlioamini! Msikaribie Sala, hali 
mmelewa, mpaka myajue mnayosema, wala hali 
mna janaba — isipokuwa mmo safarini — mpaka 
mkoge. Na kama mkiwa wagonjwa (mmekatazwa 


<c> fj 

Si cii 1 s&sja. 


Tafauti ya kibri na fakhri ni kuwa (a) Kibri huwa katika moyo — ukajiona nani kap^ wewe. Na yakijaa hayo 
katika moyo hudhihiri katika maneno — kwa ku)isifu mwenyewe, kutukana wengine na kama haya. Na hudhihiri 
katika vitendo — kwa kuwatazama watu kwa jicho la kejeli, kutowabali wanapompitia wakamtolea salamu, 
kutowaendea katika shughuli zao na kama haya. Basi kibri kiktfika daraja hii huitwa fakhri vile vile. 

37. Kuficha aliyowapa Mwenyezi Mungu kama vile mtu kuwa na ilimu asiwafundishe watu — akafa nayo. 
Kama watu wengi walivyokuwa wakifanya zamani. Na wako wanaofanya mpaka sasa pia. Hawakubali 
kumfundisha mtu, au watamfundisha mtu mmoja tu hivi au wawili watatu waliomkhusu kweli kweli, kwa kuona 
kuwa riziki yake itakatika, itachkuliwa na hao anaowafundisha. Wala sivyo, kwani kila mtu ana riziki yake, haizidi 
haipungui. Hata tukisema kuwa hataaniwa yeye tu sasa peke yake — wataendewa na hao wengine pia — basi iko 
nini? Si anajipatia thawabu kubwa kabisa za tangu uhai wake mpaka kufa kwake maadamu ilimu yake ile 
inaendelea kutumiwa? Kuna riziki kubwa zaidi kuliko hii itakayomfaa Akhera wala haitamdhuru Duniani? Lakini 
watu hawataki Akhera. Maangalizi yao ni kutazama tu dunia, kama alivyosema Mwenyezi Mungu kuwa “Bali 
nyinyi mnafadhilisha (starehe za) uhai wa dunia, na hali ya kuwa Akhera ndiyo bora na ndiyo ya kusalia milele.” 

38. Anayeiaka alipwe hiyo Pepo na Mwenyezi Mungu basi shani awe anaCanya hayo mema yake kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu, siyo kwa ajili ya kuwa watu wamwone wamsifu. Atakayefanya kwa nia hiyo hatakuwa na 
matipo yo yote Akhera-, kwani kataka aonekane duniani, na kesha kuonekana. 

40 Tazama rehma na huruma ya Mwenyezi Mungu juu ya viurtibe: (a) wakdanya ovu moja huhpwa ovu 
moja, ikiwa hawakutubia; na kusamehewa pindi wakitubia; na hwenda wakasamehewa bila ya kutubia, na (b) 
wakifanya jema hulipwa chungu ya mema duniani na Akhera. Basi natujitahidi kufanya kila lilo jema-, hata dogo 
kabisa hili tusilidharau kama tunavyoona hapa. Mtume akisema ‘Jikingeni na Moto kwa kufanya mema japo kwa 
kutasadaki kwa kokwa moja tu hii ya tende. 5 Hapa ndipo pa kupandia ya kuvunia huko Sharti tupande hapa ndio 
tukavune huko. 



JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


kutumia maji) au mmo safarini au mmoja wenu 
ametoka msalani (chooni) au mmewagusa wanawake 
— na msipate maji — basi ukusudieni (tayamamuni) 
udongo safi, mpake nyuso zenu na mikono yenu. 
Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kurehemu na 
kusamehe (na) Mwenye kughufiria. 

44. Huwaoni wale waliopewa sehemu ya 
(kukifahamu) Kitabu (cha Mwenyezi Mungu 
Mayahudi na Manasara)? Wanakhiari upotofu 
(upotevu) na wanakutakieni mpotee njia (ya kheri). 




.4 // 




Atatamani kweli kweli mtu mwovu siku ya Kiama asiwe mwenye kufufuliwa, kwa kihoro atakachokiona, kama 
inavyosema Aya hii na zinavyosema Aya nyingine. Si kihoro hicho kitachowaHka wabaya, wasijue pa kukimbilia. 

43- Mpango wa kuharimishwa kulewa tumeutaja katika maelezo ya Aya ya 106 ya Al Baqarah, na katika 
maelezo ya 219 ya Al Bagarah. 

Na imetajwa habari ya kutayamamu yaani kutumia mchanga badala ya maji katika (a) kutawadha, na (b) 
Kukoga. 

Na kutumia kwenyewe unautumia (a) Usoni tu na (b) Mikononi. 

Unapiga viganja vya mikono chini katika mchanga safi wenye vumbi. Khalafu unapaka uso wako kwa hilo 
vumbi jepe&i lililomo katika hivyo viganja vya mkono. Na kama vumbi jingi, unalikumta kwanza. 

Kisba unapiga tena viganja vyako vya mkono chini katika mchanga namna ule. Tena kwa mchanga uliomo 
katika kiganja cha kushoto unaupakapaka mkono wa kulia wote mpaka kifundoni kama unavyotawadha. Na kwa 
mchanga uliomo katika kiganja cha kulia unaupaka mkono wa kushoto kama vile ulivyofanya katika wa kulia. 

Unafanya hivi unapotayamamu kuwa ni badala ya kutawadha, na unapotayamamu kwa kuwa ni badala ya 
kukoga. Kwa yote mawili kufanya kwenyewe ni hivi hivi. 

N.B . — Kwa Kiibadhi na Kihanafi hufiki katika vifundo — unavipaka vitanga tu vya mikono. Kwa kiganja cha 
kushoto unapaka kitanga cha kulia; na kwa kiganja cha kulia unapaka cha kushoto. 

Wamepotoa tafsiri ya Aya walioifanya ya 44, wamesema: “Hali mmelewa. Sio muradi wake kulewa ulevi maana 
ulevi umeharimishwa katika Uislamu. Kulewa huku ni kwa mtu kukosa kufahamu anayoyasema kama ilivyoeleza 
Aya yenyewe yaani kama mtu anakuwa na njaa au hasira au usingizi na mengiaeyo (Bukhari, Abu Dawud).” 

Ujasiri wao katika kugeuza maneno ya Mwenyezi Mungu haukadiriki. Wao wanasema hapana Naskh kama 
tulivyowavunja katika Aya ya 106 ya Al Baqarah. Na Quran imejaa mifano ya kuonyesha Naskh kama hii — na 
tazama maelezo yetu katika Aya hii ya Suratun Nisaa na ile ya Suratul Baqarah. Basi ndio wanapmdua tafsin ya 
Aya hii ili usidhihiri ule uwongo wao wa kusema hapana Naskh. Wamekhiari kuyapindua maelczona kugeuza 
tafsiri na kusingizia Hadithi za Mtume za Bukhari na Abu Daud. Wallahi! Waongo. Haikufasiriwa “Waantum 
Sukara” tafsiri hiyo waliyoitoa, la katika Hadithi zilizomo katika Bukhari wala Abu Daud wala za kitabu chingine 
chochote cha kutaja Hadithi wala katika tamko la mwanachuoni yo yote yule. Wao wametaja mwanzo wa tafsiri 
yao chungu ya vitabu vya tafsiri za kutegemewa ili kuonyesha kuwa wametegemea tafsiri hizo. Basi kwa nini 
hawakutaja kipi katika hivyo kilichofasiri tafsiri yao ya uwongo hii? Wanajua kwa yakini kuwa hamna humo. 
Wakaangukia kukisingizia kitabu cha A 1 Bukhari na Abu Daud. Kama huu si ukafiri ni kitu gani? Kwenda 
kugeuza muradi wa maneno ya Mwenyezi Mungu. Hii siyo kazi waliyofanya Mayahudi katika Taurati na 
Manasara katika Injili Wakalaaniwa na Mwenyezi Mungu. Basi anayetafuta laana itamttka. 

44- 46. Hapa unatajwa baadhi ya ubaya wa Mayahudi na Manasara. (a) Mayahudi na Manasara walikuwa 
wakibadili maneno yaliyo katika Taurati na Injili yanayoonyesha khabari za Nabii Muhammad au huyafasiri kwa 
namna nyingine ile yasimkhusu yeye wala yasikhusu habari ya Uislamu. (b) Walipokuwa wakija mbele ya Mtume 
(hasa Mayahudi) wakaambiwa maneno ya dini husema ‘Tumesikia, tutafua:a’; kumbe katika nyoyo zao wanasema 
“Tunaasi yote hayo unayoyasema, tunakudanganya tu.” (c) Wanapokuja wakawasikia Masahaba 
w&napomsemesha. Mtume wakasema: "Ismaa ghayra musmaa ” kama ada ya Waarabu ilivyokuwa. Waarabu 
walikuwa wanapomsemesha mtu wakasema: Ismaa ghayra musmaa. “Sikia, si mwenye kusikilizishwa Inshaallah”; 
yaani ‘Si mwenye kusikilizishwa mabaya Inshaallah.’ Basi wao Mayahudi wakimtamkia Mtume vivi hivi lakini 
wakidhamiria (wakikusudia) maana nyingine. Wakikusudia ‘Si mwenye kusikilizishwa kheri Inshaallah — utakuwa 
ukisikia mabaya tu ya kukukereketa maisha yako.’ (d) Wanapokuja hao Mayahudi wakawasikia Masahaba 


1 14 


JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


45. Na Mwenyezi Mungu anawajua vyema 
maadui zenu. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa 
mlinzi, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa 
msaidizi. 




suL 


46. Miongoni mwa Mayahudi wamo ambao 

hubadilisha maneno kuyatoa mahaii pake, na 
husema (midomoni mwao): “Tumesikia ,> ; Na 
(nyoyoni mwao husema): “Tumeasi ,, < (Na 

wanasema kumwambia Mtume): “Sikia bila 

kusikiluwa;” Na (hulitamka tamko la): " Raainaa ” 
kwa kuzipotoa ndimi zao (hata igeuke maana yake) 
ili kuitukana dini. Na kama wao wangalisema, 
“Tumesikia na tumetii. Na' usikie na utuangalie” 
(kwa tamko la Undhuma badala ya tamko la 
Raaina), ingalikuwa bora kwao na vizuri zaidi. 
Lakini Mwenyezi Mungu amewalaani kwa kufuru 
zao; basi hawaamini ila kidogo tu. 

47. Enyi mliopewa Kitabu! Aminini 
tuliyoyateremsha yanayosadikisha yale yaliyo nanyi, 
kabla hatujazigeuza nyuso tukazipeleka kisogoni, au 
kabla ya kuwalani kama tulivyowalani watu 
(walioharibu utukufu) wa Jumaamosi. Na amri ya 
Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. 


ij)8 l 


UjiJ 

©^ 4 Si^ofe‘ 94211 


48. Hakika Mwenyezi Mungu hasamehe 
kushirikishswa; na husemehe yasiyokuwa haya kwa 
amtakaye. Na anayemshirikisha Mwenyezi Mungu 
bila shaka amebuni dhambi kubwa. 

49. Huwaoni wale wanaojitakasa uafsi zao? Bali 
Mwenyezi Mungu humtakasa amtakaye 
(akamwafikia kufanya mema). Na hawatadhulumiwa 
hata kijuzi kilichomo ndani ya uwazi wa kokwa ya 
tende. 


£$\ 0$ 

ij? -i&K &&&&?$ 
@ -Lg i&S&i % 


wanamwambia Mtume " Raaina ” yaani ‘Tutazac.e watu wako kwa jicho la rehema.’ Na wao hulitamka tamko hiii 
hili lakini kwa kulipotoa kidogo hata likageuka maana yake. Linakuwa — kwa lugha ya Kiyahudi — ‘Ewe 
mpumbavu!’ Basi wakikusudia maana haya. Kama tamko la Kiarabu la ‘‘Mukibba” lilioko katika Suratil Mulk 
ambao maana yake “Mwenye kusinukia (kuangukaanguka).” Baadhi ya watu wanaofasiri uwongo hulitamka kwa 
Mimu Sakin, wakasema ‘Mkiba’ na wakalifasiri kwa maana hayo ya kuiba. 

Basi Waislamu wakaambiwa wasilitumie hilo tamko la ", Raainaa bali walitumie tamko la "Undhurtta." Na 
maana yake ni ile moja lakini haliwezi kupotoleka likawa matusi. 

47. Wanahadidiwa hivi hao Mayahudi na wenziwao kuwa Mwenyezi Mungu atawafanyia hayo kama 
alivyowafanyia wale waliovunja hishima ya Jumaamosi, kama ilivyotajwa katika maelezo ya Aya ya 63 ya Suratul 
Baqarah. 

49. Hao hao Mayahudi walikuwa wanadeka kwa ajili ya hao Mitume wao na wazee wao waliokuwa wema. 
Wakisema mudamu wao wana watu kama hao basi hapana khofu juu yao. Kila wanalolifanya Mwenyezi Mungu 
atawasamehe, hata likiwa baya vipi. Na wakijita wao kuwa wao ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu na watoto wa 
vipenzi vya Mungu. 


115 



JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


50. Tazama jinsi wanavyotunga uwongo juu ya 
Mwenyezi Mungu, na haya yatosha kuwa dhambi 
zilizo dhahiri (za kuwatia Motoni). 

51. Huwaoni wale waliopewa sehemu ya 
(kufahamu) Kitabu (cha Mwenyezi Mungu)? 
Wanaamini masanamu na upotofu. Na husema juu 
ya wale waliokufuru kuwa hao wameongoka zaidi 
katika njia (ya haki) kuliko wale walioamini. 

52. Hao ndio Mwenyezi Mungu aliowalani. Na 
ambaye Mwenyezi Mungu amemlani basi 
hutamwona kuwa na mwenye kumnusuru. 

53. Au wanayo sehemu ya ufalme (wa 
Mwenyezi Mungu; basi wanahamaki kwa nini 
kupewa mtu kitu pasina amri yao)? Basi hapo 
wasingaliwapa watu hata tundu ya kokwa ya tende 

54. Au wanawafanyia watu husuda kwa yale 
aliyowapa Mwenyezi Mungu kwa ukarimu Wake? 
Basi tuliwapa (vile vile) watoto wa Ibrahimu Kitabu 
na hikima na tukawapa ufalme mkubwa. 

55. Basi kuna miongoni mwao walioyaamini 
haya, na wako miongoni mwao waliojiepusha nayo. 
Na Jahanam yatosha kuwa moto mkali wa 
kuwaunguza. 


i 

<■!$! j 

•• V 

‘Un ^ jJ' oLp »1 

&’% 4 - ^ 

43 - Gi 

tiM 

«I u !p. (CUii 

f *? ✓ 7 < ^ r ✓ 

uUs 0 w* (^l 0 k* 


56. Hakika wale waliozikataa Aya zetu, 
tutawaingiza katika Moto. Kila ngozi zao 


'jC ki>vi lSL(j 0 I. 


Basi ndio wanatolewa maanani hapa wanaambiwa ‘Huwaoni wanaojitakasa nafsi zao kwa maneno ya midomo 
yao tu bila ya kufanya yale ya kuwaukasa?’ Basi na baadhi yetu sisi huyadekea haya, wakaona maadamu 
wanatokana na wakubwa au wana alaqa na wakubwa, basi hapana kholu huko Akhera si kweli haya hata chcmbc. 

51. Tamko la Jibti na Taghuti linatumika katika Uislamu kama tamko la Shetani. Huiumika katika kila ibada 
isiyokuwa ya haki (ya Mwenyezi Mungu) na katika ktla iambo hsilowafiki Sharta ya haki. 

Mayahudi bughudha yao ilipozidi juu ya Uislamu walikwenda kufanya Uitifaki na Makureshi na Waarabu 
wengine ili wamshambulie pamoja, Miumc na watu wajce — wawasagesage, asisalie yo yote. Basi hao wakubwa wa 
Kiyahudi walipolika huko kwcnda kufunga huo uittfaki waliwasuiudia masanamu waliokuwa wakiabudiwa na 
Waarabu — na hali wao ni Ahhl Kitabu wanajua kuwa ni ukafiri kufanya luvyo. Na wakawatdia nguvu katika 
mambo mengine (hao Makureshi) na wakawaambia kuwa mwendo wao wa dini yao m bora kuliko mwendo wa 
dini aliyokuja nayo Nabii Muhammad — na hali ya kuwa wanaiua kuwa hivyo sivyo haia chembe lakini basi tu 
wanataka wapaie huo msaada wa Makureshi na Waarabu wengine ili wawasagesage Waislamu kwa hasadi yao iu 
basi na kuona uchungu kwa nmi Nabii Muhammad kupaia ncema hiyo ya Utume, kama kwamba ufalme wa 
Mwenyezi Mungu ni wao, wamehamaki kwa nini akapewa mtu kiiu pasina amn yao Ndiyo Mungu anawasitnanga 
kwa namna hiyo katika Aya ya 53. 

53-54. Aya za kuonyesha kuwa yoie hayo waliyokuwa wakiyafanya Mayahudi ni kwa anli ya husuda tu, 
wanaona kwa nini Waislamu wapaie hayo waliyoyapata. Hapana kitu kinachowatia labum watu, kikawaz.uilia 
kufuata ya haki kama hasadi. Ukimhusudu miu basi hukubali kufuata lake )apo hilo ndilo la haki na lenye 
manufaa dhahiri duniani na Akhera. Basi natuiahadhari na sifa hii ili tufuaie yaliyo ndiyo tustarehe huku na huko. 

Na hii hasadt m kniba (sifa) cha zamani sana, kama ilivyotajwa hapa katika Aya ya 54 na ndicho 
kilichompelekea Iblisi kuwa Shaytanu Rajym na Qatilun athym na chungu ya wengineo tunaowasikia katika 
Tarehe. 


1 1 6 



JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


zitakapowiva, tutawabadilishia ngozi nyingine badala 
ya zile; ili wawe wanaonja (uchungu wa) adhabu 
(maisha). Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
nguvu (na) Mwenye hikima. 

57. Na wale walioamini na kufanya vitendo 
vizuri, tutawaingiza katika Mabustani yapitayo mito 
mbele yake kwa lcukaa humo milele. Humo 
watakuwa na wake waliotakasika (na kila machafu), 
na tutawaingiza katika vivuli vizuri kabisa. 


ujt >35X4.^ 3 ; M ix 4 


58. Hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni 
kuzirudisha amana kwa wenyewe (wanaozistahiki). 
Na mnapohukumu baina ya watu mhukumu kwa 
haki. Bila shaka mawaidha anayokutoleeni 
Mwenyezi Mungu ni mazuri sana. Hakika 
Mwenyezi Mungu ndiye Astkiaye (na) Aonaye. 

59. Enyi mlioamini! Mtiini Mwenyezi Mungu 
na mtiini Mtume na wenye mamlaka juu yenu, walio 
katika nyie (Waislamu wenzenu). Na kama 
mkikhitalifiana juu ya jambo lo lote basi lirudisheni 
kwa Mwenyezi Mungu na Mtume, ikiwa 
mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. 
Hiyo ndiyo kheri, nayo ina matokeo bora kabisa. 

60. Huwaoni wale wanaodai kwamba 
wameamini yale yaliyoteremshwa kwako na 
yaliyoteremshwa kabla yako? Nao wanataka 
wakahukumiwe kwa njia isiyowafiki Sharia; na hali 
wameamrishwa kukataa njia hiyo. Na Shetani 
anataka kuwapoteza upotofu (upotevu) ulio mbali 
(na haki). 


h di & 

a' oiOi 1 s ;J2Z iS) ; - 4 jit 
<ui' 

© » 3 * 

di-L, JjLjJt 

&%>$ s aj) | 

4 J ^ J jU JijCJyj-UlJt 

©13^'^u <ygl)i 


56-57. Hapa yanatajwa malipo ya wabaya na malipo ya wema. Hii ni ada ya Qurani. Ikitaja malipo ya 
wabaya, mara hutaja malipo ya wema, na tkitaja malipo ya wema, mara hutaja malipo ya wabaya ili watu 
watanabahi kuwa mema yao na mabaya yao, sio kwa nasabu zao au mali yao au vyeo vyao. Akisema sana Mtume 
haya, na Qurani imekariri sana pia. 

58. Kuna baadhi ya watu huwachiwa amana na mtu, akaja akafa wala hakuweka mashahidi — au shahada ile 
haina nguvu — basi hurushilia mbali. Isiwe hivyo. Sio Uislamu huo. Mwislamu sharti awe mwaminifu, hata juu ya 
wasiokuwa Waislamu. 

59. Kila wenye kutawalishwa ukubwa inataka watiiwe maadamu wanayoyaamrisha ndiyo ndivyo. Ikiwa 
hapana mkubwa wa kutiiwa yatakuwa mambo ovyo ovyo na litakuwa fujo. Na Uislamu haupendi mambo ovyo 
ovyo wala haupendi dhulma na jeuri. 

Basi wakubwa watiiwe maadamu wanaamrisha mambo yaliyo ndiyo. Wakiamrisha yaliyo siyo hapana ruhusa 
kutiiwa. 

Na ikitokea mzozano — kuwa wao wakubwa wanaona ndivyo, na nyinyi mlio chini yao mnaona sivyo — basi 
iiazamwe Mwenyezi Mungu au Mtume Wake Wamesema nini katika mfano wa jambo hilo. Ifuatwe hukumu ya 
Mwenyezi Mungu na Mtume. Likiwa linastahiki kufuaiwa lifuatwe, na likiwa halistahiki lisifuatwe. Wala 
asishadidie tena huyo mkubwa kuwa “Naliwe tu”; japo sivyo Sharia inavyosema. Wala wasishadidie hao wafuasi 
kuwa “Haliwi tu;” japo ndivyo Sharia inavyosema. Mategemeo iwe Sharia ya Mwenyezi Mungu na Mtumewe. 

60. Hii Aya ya 60 na zilizo baada yake zinataja hukumu ya kukataa kuhukumiwa Kisharia. 

Na inaingia katika Aya hii (a) Mtu kwenda kuposa mahali; wazee wa waposwaji wakenda kwa mpiga bao 
kutazamia kwanza kama arusi hiyo itakuwa na kheri au itakuwa na shari. Akiwaambia ina kheri wakubali au 


JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


61. Na wanapoambiwa: “Njooni katika yale 
aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, na (njooni) kwa 
Mtume,” utawaona wanaHki wanajiweka mbali nawe 
kabisa. 


62. Basi itakuwaje utakapowaHkia msiba kwa 
sababu ya yale iliyotanguliza mikono yao? Kisha 
wakakujia wakiapa “Wallahi! Hatukutaka ila wema 
na mapatano.” 


iij # (te 1 in 


63. Hao ndio wale ambao Mwenyezi Mungu 
anayajua yaliyomo nyoyoni mwao. Basi waachilie 
mbali, (lakini) uwape mawaidha na uwaambie 
maneno yenye tanthira yatakayoingia katika nafsi 
(nyoyo) zao. 

64. Na hatukumleta Mtume yo yote ila atiiwe 
kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Na lau wangalikuja 
walipojidhulumu nafsi zao (kwa kwenda 
kuhukumiwa kwa njia isiyokuwa ya Sharia) 
wakaomba msamaha kwa Mwenyenzr Mungu, na 
(yeye) Mtume pia akawaombea msamaha, bila shaka 
wangemkuta Mwenyezi Mungu ni Mwenye kupokea 
toba(na)Mwenye kurehemu. 




j$| jJ/.d iil CjjO 

bisji a^Ji 2i bjssc 


akiwaambia ina shari waikatae. Badala ya kufuata alivyosema Mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Mjumbe wa 
Mwenyezi Mungu — Mtume Muhammad Salldl Laahu Alayhi Wasallam — alikuwa akisema kama mtu ana 
wasiwasi wa jambo alifanye au asilifanye, basi asali rakaa mbiU. Na mwisho wa sala katika Tahiyyatu — kabla ya 
kutoa salamu au baada ya kutoa salamu — asome dua hii na alitaje jambo lake hilo Unalomfanyia wasiwasi; 
amwombe Mwenyezi Miingu amwaiikie kuUfanya kama Ukiwa na kheri na amwepushe nalo kama Una shari. 

Ikiwa anaisoma dua hii ndani ya sala basi sharti aisome kwa Kiarabu. Ama akusoma baada ya sala anaweza 
kuisoma kwa lugha aitakayo. 

Ajitahidi asaii kwa ukamiUfu barabara na unyenyekevu uUokamiUka. Basi akae siku moja mbiU. Akiona moyo 
wake umelipcnda jambo hilo basi naUfanye. Na akiona moyo wake umeUchukia basi nasiUfanye. UkitomiU moyo 
wake upande huu wala upande huu nasaU tena mpaka imjie raghba ya mojapo — kulipenda au kuUchukia. 

Dua yenyewe kwa KiswahiU chake, ikiwa unaisoma baada ya kutoa salamu ni hii: “Ee Mola wangul Mimi 
nakuomba unijulishe UUlo la kheri kwa ujuzi Wako. Na nakutaka uniwezeshe (hilo la kheri) kwa uweza Wako. Na 
nakuomba unipe (hilo la kheri) kwa fadhila yako iUyo kubwa. Kwani wewe ndiye unayeliweza hilo mimi siUwezi. 
Na wewe ndiye unayelijua hilo wala mimi silijui. Na wewe ndiye Mjuzi wa yote yaliyoAchikana. Ee Mola wangu! 
Ikiwa unajua kuwa jambo hilo ni la kheri na mimi katika dini yangu na uhai wangu na katika mambo yangu ya 
sasa na yanayokuja, basi niwezeshe na unisahilishie na unitiUe baraka. Na ikiwa unajua kuwa jambo hilo ni shari 
yangu katika dini yangu na uhai wangu na katika mambo yangu ya sasa na yanayokuja, basi Uepushe na mimi, na 
mimi niepushe nalo. Unikadirie la kheri popote Ulipo na uniridhishe nalo kwa rehema Yako.” 

Na inaingia vile vile katika Aya hii (b) Mtu kuWa mgonjwa (yeye au mtu wake) akenda kwa mpiga bao 
kutazamia labda katendewa, na nani aUyemtendea. Au (c) Kuibiwa akenda kwa mpiga bao kutazamia; kwani 
mambo ya kuwasadiki wapigaji bao yamekatazwa kabisa. 

Na inaingia — dhahir shahir — kwa wale wanaokataa kuhukumiwa kwa Sharia ya Uislamu (maneno ya 
Mwenyezi Mungu na Mtume Wake) wakataka wahukumiwe kikanuni (decree) kama wanavyokataa Wakopeshaji 
Riba kuhukumiwa rCiislamu. Anayaona maneno ya Mwenyezi Mungu na ya Mtume Wake siyo ya haki — akaona 
kanuni ndiyo yenye hukumu ya hakt — basi mtu huyo ni kaflri. 

64. Basi hao waendeaji wapiga bao na hao wapiga bao wenyewe — na wengineo wabaya kama hao 
wanaokataa kuhukumiwa Kiislamu wakataka kuhukumiwa Kikanuni — wakitubia baadaye, kwa shuruti zake, 
Mwenyezj Mungu aiawapokea. 


1 18 



JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


65. Naapa kwa (haki ya) Mola wako. Wao 
hawawi wenye kuamini (kweli kweli) mpaka 
wakufanye (wewe ndiye) hakimu (mwamuzi) katika 
yale wanayokhitalifiana, kisha wasione uzito nyoyoni 
mwao juu ya hukumu uliyotoa, na wanyenyekee 
kabisa. 

66. Na kama tungeliwalazimisha kwamba 
“Jiueni nafsi zenu, au tokeni katika nyumba zenu 
(mwende vitani au muhame kabisa),” wasingalifanya 
hayo isipokuwa wachache tu katika wao. Na kama 
wangalifanya waliyoambiwa ingalikuwa bora kwao 
na yangekuwa yanathibitisha zaidi (Uislamu wao). 

67. Na (ingekuwa hivyo) tungewapa malipo 
makubwa kutoka kwetu 




S jlis U 

iw&tid&iWNa 


6 5. Watu wakikhitalifiana katika jambo kuwa linafaa au halifai basi nawarejee maneno ya Mungu na Mtume. 
Watazame wamesema nini katika jambo hilo. Ifuatwe hivyo walivyosema. Wala moyo wake usinyonge kwa kuona 
kuwa alivyotaka yeye sivyo alivyotaka Mtume. Bali asalimu amri mara moja. Aone aliyoyataka Mtume ndiyo ndiyo. 

Kama vile wanawake kuona kuwa amri zao zimo katika mikono ya waume zao. Basi wasichukiwe. Waone ndiyo 
haki hiyo aliyopcnda Mwenyezi Mungu. Au vile mwanamume katika kumtoza anayemwacha — bila ya kufanyiwa 
vihendo na huyo mwanamke — akaambiwa kuwa Mwenyezi Mungu na Mtume wamesema kuwa hapana ruhusa 
hayo. Basi asione uchungu. Asalimu amri. Aone ya Mwenyezi Mungu na Mtumewe ndiyo ndiyo. 

Au kama wafanyaji Matanga na ada zake na Tahalili na Arubaini na yaliyo kama haya. Wakiambiwa kuwa 
Mtume sivyo alivyosema. Basi inataka mara moja waache na waridhie kwa furaha. Wasione kuwa maiti wao 
wanakoseshwa thawabu. Wao wanajua mambo ya kumletea thawabu ma<>i kuliko anavyojua Mtume? Yangekuwa 
kweli hayo yanamletea thawabu maiti Mtume angeyakataza akawaambia Masahaba zake wawambie watu kuwa siyo 
hayo? 

Basi tumfanye Mtume ndiye muamuzi katika khitilafu zetu zote. Akishakusema yeye kitu iwe basi. 

Wamepindua kwa khatari kabisa muradi wa Aya hii walioifanya kuwa ya 60. Wameona humo Mwenyezi 
Mungu kasema "Waulil Amri Minkum" (Wenye mamlaka juu yenu, walio kattka nyinyi yaani Waislamu 
wenzenu). Wao kwa ajtli ya kuwavuta Waislamu wamtii Mngereza — na tafsiri yao hii ilitoka 1953 zama za 
utawala wa Waingereza huku — wameandika hivi:- “Katika maana iliyopanuka zaidi maneno haya 
yanawakusanya hata wale wasio Waislamu walio na mamlaka juu ya Waislamu.” 

Tazama ukaftri wao. Kwa ajili ya kutaka kuifurahisha dola ya Kiingereza wanapindua maneno wazi ya 
Mwenyezi Mungu; wanayavungavunga. Na tamko la “ Mmhum ” ambalo maana yake: “Walio miongoni mwenu,” 
au “wanaotokana na nyiye” au “walio kadka nyiye . . .” Wamelipindua kwa tamko la " Fykum " wakasema: 
“kati yenu — wenye mamlaka kati yenu.” Na wanaona hapo kuwa Mwenyezi Mungu hakutumia Fykum; katumia 
Minkum, Tazama wanavyomgeuzia Mwenyezi Mungu maneno yake kwa ajiii ya kutaka kuwafurahisha makaAri ili 
wawatukuze katika nchi hizi na wawaweke! Khatari kubwa kabisa. 

Tena wakazidisha uwongo wao wakasema: “Suna na Hadithi za Mtume s.a.w. zimeweka jambo hili wazi ya 
kuwa katika mambo ya kidunia Waislamu wawatii hau hao watawala wao wasiokuwa Waislamu. . Waongo 
kabisa wazandiki wao. Kwa nini hawakuzitaja Hadithi hizo — japo kuwa moja — na mahali zilipo? UkaHri 
mkubwa huu kumsingizia Mwenyezi Mungu na Mtumewe wasiyoyasema. Hadithi mashuhuri kabisa ya Mtume 
“Sikilizem na mtii hata akikutawaleni mtumwa. .”; hakusema “hata akikutawaleni asiyekuwa Mwislamu.” 
Nawatuonyeshe Hadithi hiyo — na kama hiyo — kama ipo. Hawataipata, kwani haiko Wanataka tu kutfurahisha 
dola ya Kiingereza ambayo Imekwisha Utema (Imekwisha ku'fa) pande hizi sasa. Hawakuyajua haya. Walikuwa 
wakilewalewa na neema yao ya wakati huo. Leo watakwimbia au wanaimba: — 


Pete ile 
Kiivaa 
Zama sizo 


Kwanza yalikuwa yangu 
Kadiri ya chanda changu 
Wanaivaa wenzangu 


JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


68 . Na Tungewaongoza njia iliyonyoka (ya 
kuwafikisha Peponi). 

69. Na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na 
Mtume, basi hao watakuwa pamoja na wale 
aliowaneemesha Mwenyezi Mungu: Manabii na 
Masidiki na Mashahidi na Masalih (watu wema). Na 
uzuri ulioje (kwa mtu) watu hao kuwa rafiki (zake). 

70. Hiyo ni fadhila itokayo kwa Mwenyezi 
Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa kutosha; 
(hapana asilolijua). 

71. Enyi mlioamini! Shikeni hadhari yenu (juu 
ya maadui zenu. Msikhadaike). Tokeni (kwenda 
vitani) makundi moja moja au tokeni nyote pamoja 
(kama atakavyokwambieni Mtume). 

72. Na wako katika nyinyi wanaokaa nyuma 

(wasende vitani, na huwakataza wenziwao wasende 
vitani). Na kama unakupateni msiba (kila mmoja) 
husema: “Mwenyezi Mungu amenineemesha 

ilivyokuwa sikuhudhuria pamoja nao.” 

73. Na ikikufikieni fadhila kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu (kama kupata ngawira na 
kushinda), husema — kana kwamba haukuwa urafiki 
baina yenu na baina yake — (husema); "Laiti 
ningalikuwa pamoja nao nikapata kufaulu kukuu 
(huko).” 

74. Basi nawapigane katika njia ya Mwenyezi 
Mungu wale wanaouza maisha (yao) ya dunia kwa 
(kununua) ya Akhera. Na anayepigana katika njia ya 
Mwenyezi Mungu kisha akauawa au akashinda, 
tutampa ujira mkuu. 

7$. Na mna nini hampigani katika njia ya 
Mwenyezi Mungu na (katika kuwaokoa) wale walio 


®C£L 

*, /»» L ’ '(*!.'[ ' ', • \< <4 ■>"[ ’{-*» "6 | " 

1 t r ", ' 'A ''t < *i\' 

& 1 r ^ 

©CuiijiijjMS 
1 ^ 4 CyS 


69. Kila watakaotanya metna wataingia Peponi. Na kila watakaoingia Peponi watakutana na wenziwao wa 
Peponi wachanganyike, katika baadhi za nyakati, japokuwa wako mahala mbali mbali kwa mnasaba wa daraja 
walizopewa kwa amali zao ambazo hazikuwa namna moja. Lakini juu ya hivi watakuuna. 

Miongoni mwa daraja zilizotajwa hapa ni daraja ya (a) Unabii (b) Usiddiqi (c) Ushahidi (d) Usalih. 

Salih ni anayetekeleza haki za Mwenyezi Mungu zilizo juu yake na kutekeleza haki za viumbe wenziwe zilizo 
juu yake, kwa mwisho wa uweza wake; Na Shahidi ni anayelanya haya na akapata bahati ya kuuawa kwa ajili ya 
dini; Na Siddiqi ni kama yule Salih. Lakini anatekeleza kwa ukamilifu zaidi kabisa, kama vile daraja ya Sayyidna 
Abubakrinis Siddiq. 

Na Unabii ni kuptndukia mipaka ya Ubinaadamu kwcnda Umalaikani. 

UkaAri wao wa kudai kuendelea Utume walioutia hapa katika Aya hti walioifanya kuwa ni ya 70 ndio ule ule 
walioutia katika Aya 7 ya Suratul Faattha, tukawajibu kwa urefu hapo. Basi tazama jawabu yao huko usalimike 
na ukatiri wao mkubwa kabisa huu wa kumdaia Utume mtu wao huyo. Huo ni ukafiri dhahir. 

72. Zinatajwa habari za wanaAki na hatari yao, basi tujiepushe nao. 

75. Baada ya kuhama Mtume Makka walisalia baadhi ya Waislamu — wanaume na wanawake na watoto — 
wamedhibitiwa na jamaa zao na kufungwa ndindindi, hawawezj kukimbia wakaja Madina. Na wanadhiliwa na 
kutaabishwa kweli kweli. 


120 


JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


dhaifu — katika wanaume na wanawake na watoto 
— ambao husema: “Mola wetu! Tutoe katika mji 
huu ambao watu wake ni madhalimu, na tujaalie 
tuwe tuna mlinzi anayetoka kwako, na tujaalie tuwe 
na wa kutunusuru anayetoka kwako.” 

76. Wale walioamini wanapigana katika njia ya 
Mwenyezi Mungu, lakini waliokufuru wanapigana 
katika njia ya Shetani. Basi piganeni na maraHki wa 
Shetani. Hakika hila za Shetani ni dhaifu. 

77. Huwaoni wale walioambiwa: “Izuieni 

mikono yenu (na kupigana na makafiri mpaka ije 
amri ya kupigana)? Na (sasa) simamisheni Sala, na 
toeni Zaka (tu).” Na (baadae) walipolazimishwa 
kupigana, mara kundi moja katika wao liliogopa 
watu (makahri) kama kumwogopa Mungu au kwa 
khofu zaidi. Na wakasema: “Mola wetu! Kwa nini 
umetulazimisha kupigana? Lau ungetuakhirisha 
mpaka muda kidogo hivi (ingekuwa vizuri).” Sema: 
“Starehe ya dunia ni ndogo. Akhera ni bora zaidi 
kwa hao wenye kumcha Mungu. Wala 
hamtadhulumiwa hata uzi ulio katika uwazi wa 
kokwa ya tende.” 

78. “Po pote mlipo mauti yatakufikieni, na 
hata mkiwa katika ngome madhubuti.” Na kama 
ukiwahkia wema (wale wanafiki na makafiri) 
wanasema: “Huu umetoka kwa Mwenyezi Mungu.” 
Na ukiwahkia uovu husema: “Huu umesababika 
kwa ajili yaka (wewe Muhammad).” Sema: “Yote 
yametoka kwa Mwenyezi Mungu.” Basi 
wamekuwaje watu hawa? Hawawezi kufahamu 
maneno? 

79. Wema uliokufikia umetoka kwa Mwenyezi 
Mungu; na ubaya uliokuhkia unatoka nafsini 
mwako. (Mwenyewe umefanya mambo hata 
yakakufika hayo). Nasi tumekupeleka kwa watu 


< CJBJ J£!st, ii 

-Z&> 


Ipji \*>j£=u lo 

* • I , >\1 i* & . > X «" 1 J •» > \ ' d< b 

a'ti1 Uj; $\ y S1JU.1 G 


!• 

& 


Basi wanahimizwa Waislamu vikitokea vita wapigane kwelikweli na hao makaHri mpaka waweze kuwaokoa hao 
Waislamu wanaotaabishwa hivyo. 

Basi Waislamu wa kweli wakayafuata haya. Wakapigana hata wakaitia Makka mikononi mwad. Akatawalishwa 
liwali wa Kiislamu akawatoa taabuni wale Waislamu waliokuwa wakitaabishwa na kuomba vile. Dua ilisibu baada 
ya amri kufuatwa. 

76. Muradi wa Maraiiki wa Shetani ni wale makaAri wanaopigana na Waislamu. 

77. Baadhi ya Masahaba walipokuwa Makka na ikashtadi juu yao shida za makaAri walimtaka ruhusa Mtume 
wapigane na hao maadui zao. Mtume akawaarpbia “Sikuamrishwa kupigana na maadui. Nimeamrishwa kuvumilia. 
Basi natuvumilie vivi hivi mpaka tujue nini mwisho wake.” 

Basi wakanyamaza. Hata walipoAka Madina wakakaa kiasi cha mwaka hivi, walipewa ruhusa sasa kupigana na 
wale wanaowapiga. Lakini baadhi ya Masahaba wengine walifanya woga wakaona “Ah! Ya nini mambo ya 
kupigana? Kwa nini hatustahmili kama tulivyostahmili mwarno?” Lakini kustahmili huko kutadumu mpaka lini? 
Ikiwa mtu hendi vitani hafi? Ndiyo wanazidi kusimangwa hivyo katika Aya ya 78. 


121 


11 



JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


kuwa Mtume. Na Mwenyezi Mungu ni Shahidi wa 
kutosha. (Hapahitajiwi shahidi mwengine). 

80. Mwenye kutatii Mtume amemtii Mwenyezi 
Mungu (kwani anayoyaamrisha Mtume yametoka 
kwa Mungu). Na anayekengeuka (anajidhuru 
mwenyewe). Hatukukupeleka Wewe kuwa mlinzi juu 
yao; (wakipotea ulaumiwe wewe. La. Hatukufanya 
hivyo). 

81. Na wanasema: ‘ < Tunatii; ,, Lakini 

wanapotoka kwako kundi moja miongoni mwao 
hushauriana usiku kinyume cha yale wanayoyasema 
(hapo mbele yako). Na Mwenyezi Mungu 
anayaandika yote hayo wanayoshauriana. Basi 
waachilie mbali, na mtegemee Mwenyezi Mungu. 
Na Mwenyezi Mungu ni Mlinzi wa kutosha. 

82. Hawaizingatii nini, hii Qurani? Na kama 
ingelitoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu bila 
shaka wangalikuta ndani yake khitilafu nyingi. 

83. Na linapowafikia jambo lo lote la amani au 
la khofu hulitangaza. Na kama wangalilipeleka kwa 
Mtume na kwa wenye mamlaka kwao, wale 
wanaopeleleza (wanaojua kupima mambo) miongoni 
mwao wangalijua (kuwa hilo nr jambo la kutangazwa 
au si la kutangazwa). Na kama isingalikuwa fadhila 
ya Mwenyezi Mungu juu ya (wengi katika) nyinyi na 
rehema yake, kwa yakini mngalimfuata Shetani 
isipokuwa wachache tu (waliopata fadhila hiyo). 




<u»l ht- 1 $jr> j [«4^ : c 

© -sTj 

^l/l 

^p^aii &£ <y}; 


81. Wanahadidiwa wanahki kuwa Mungu anawaona na atawalipa. 

82. Basi wanaiona hii Qurani maneno yake sawa sawa, hayapingam wala hawezi kiumbe kuleta hoja ya 
kuonyesha kuwa baadhi ya hayo yaliyosemwa humo ni uwongo — sivyo. Hakijatokea kitabu hicho wala 
hakitatokea. Kupinga kwa hoja na dalili khasa hakupatikani. Katika yaliyosemwa na Qurani ukadhihiri ukweli 
wake sasa ni- (1) Kuwa kila kitu kina Udume na Uke. Tazama Aya ya 36 ya Surat Yatitt; (2) Kuwa dunia hii 
ilikuwa imekamatana na mbingu (kipande cha jua), kama ilivyo katika Aya ya 30 ya Suratul Anbiyaa; (3) Kuwa 
Uhai unategemea maji, kama ilivyo katika Aya ya 30 ya Suratul Anbiyaa; (4) Kuwa watu walio masafa mbalir 
kabisa wataweza kusikilizana na wa masafa mbali kabisa, kama ilivyo katika Aya ya 44 ya Suratul AaraJ; (5) 
Kuwa watu wa masafa mbali sana wataweza kujuana, kama ilivyo katika Aya ya 46 ya hii hii Suratul AaraJ na 
nyinginezo; (6) Kuwa watu wa masafa mbali mbali wataweza kupeana vitu na kupokeleana, kama ilivyo katika Aya 
ya 50 ya hii ya Suratul AaraJ; (7) Kuwa watu wataGka mbioguni, kama ilivyo katika Aya ya 13 ya Suratul 
Jaathiya. 

Na mengi kabisa mengineyu 

Hapa katika Aya hii walioifanya kuwa ni ya 83 makadiyani wametaja habari ya Nasikh na Mansukh, kwa 
kuonyesha kuwa tukikubalisha Naskh, maneno ya Mwenyezi Mungu yatakhitaliiiana yapingane. Wala sivyo. 
Hapatakuwa kukhitalifiana wala kupingana, bali itapatikana kuonekana wazi wazi hikima ya Mwenyezi Mungu na 
uwongozi wake mzuri wa kuwavuta watu kidogo kidogo. Tumeyabainisha haya katika Aya ya 106 ya hiyo Suratul 
Baqarah. 

83. Wanakatazwa hapa watu kutangaza mambo yaliyokhusu siasa ya dola. Wasiyaseme ila yale yaliyosemwa 
na hao wakubwa, kwani wao ndio wanaojua yapi yanafaa kusemwa na yapi hayafai kusemwa. 


122 



JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


84. Basi pigana katika njia ya Mwenyezi 
Mungu. Hukalifishwi ila nafsi yako. Na wahimize 
Waislamu. Huenda Mwenyezi Mungu akazuia 
mashambulio ya waliokufuru. Na Mwenyezi Mungu 
ndiye Mkali wa kushambulia na Mkali wa kuadhibu. 


(j\i LiiS & | (JuS ’ « 


85. Atakayeombea maombezi mema 
(atakayesaidia mambo mema hata yakatokea) atapata 
sehemu katika hayo. Na atakayeombea maombezi 
mabaya atakuwa na sehemu katika mabaya hayo, na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye ujuzi juu ya kila kitu. 

86. Na mnapoamkiwa kwa maamkio yo yote 
yale, basi itikieni kwa yaliyo bora kuliko hayo, au 
rejesheni yayo hayo. Hakika Mwenyezi Mungu 
anafanya hisabu ya kila kitu. 

87. Mwenyezi Mungu, hakuna anayestahiki 
kuabudiwa ila Yeye tu. KLwa yakini atakukusanyeni 
siku ya Kiyama. Hapana shaka ndani yake (Hakina 
shaka). Na nani mkweli zaidi katika maneno kuliko 
Mwenyezi Mungu? 

88. Imekuwaje nyinyi kuwa makundi mawili 
katika khabari ya wanafiki, na hali Mwenyezi 
Mungu amewageuza kwa sababu ya yale (mabaya) 
waliyoyachuma? Je! Mnataka kumwona mwongofu 
ambaye Mwenyezi Mungu amemhukumu kuwa 
kapotea? Na aliyemhukumu Mwenyezi Mungu kuwa 
amekwisha potea hutampatia njia (ya kuambiwa 
mwongofu). 


P y * w ( t t K ♦ */t $1 " ' ** ^ 


iii ; igsi 2sx£\ i-(S=HO 

@ CUy 2 ^ 


84. Mtume anaambiwa kuwa juu yake ni kuamrisha na kuhimua tu; lakini kukalihsha kwa nguvu si juu yake. 
Ataikalifisha kwa nguvu nafsi yake tu mwenycwe. 

85. Wanaamrishwa watu kusatdia mainbo ya kheri, kusaidia kwa vitendo na maneno — kuwavuta wenziwe, 
kama anavyoweza, wafanye na wasaidie mambo ya kheri; na watapata jaza kubwa kabisa wakifanya hivi, kwani 
kheri ndiyo inayoiakiwa itapakae ulimwcngu mzima. 

Na wanakatazwa kabisa kabisa kusatdia ya shari hata kwa msaada mdogo kabisa hata wa neno dogo tu hili 
kulitia kattka kusaidia jambo baya, japo kwa kulipigia kofi kulishangilia na kumshangilia aliyefanva, bati hata kwa 
kufurahi moyoni kwako tu. Baya inataka ujiepushe nalo kila namna. 

Juu yako ni kuliondosha na kuwasaidia wanaoliondosha, sio kulisaidia au kuwasaidia wanao!ifanya. Mwislamu 
ajiwekc kuwa nafuu tu kwa viumbe wote wanaostahtki knnufaishwa (kunafiishwa). Kama huwezi kunufaisha, basi 
jizuilie na kudhuru. 

86. Uislamu unahimiza kweli kweli kuanza kuwafanyia viumbe wema na kuwalipa vizuri kabisa wakikufanyia 
huo wema. Basi inasemwa hapa kuwa hata ukiamkiwa ujibu kwa vizuri zaidi kuliko alivyokuamkia Akikwambia 
"Sabahal Khcyr .Subal Kheri' M mwambie kama hivi “Subalkheri Bwana au Bibi.” Au “Shikamoo ,, “Shikamoo 
Bwana au Marhaba mwanangu.” Akikwambia "Astalam Alaykum" mwambie "Waalaykumus Salam wa 
Rahmatul Lah." Akisema "Assalamu Alaykun iva Rahmatul l.ah" mwambie "Waalaykttmus Salam tca 
Rahmatul I.ahi tca Barakatuh." Na kama hivi. Fanya wema na usipunguze kulipa wcma kwa wema zaidi kuKko 
aliokufanyia. 

88. Tumeona kuwa katika siku ya vita vya Uhudi kiasi cha watu 300 walikimbia kwa siri wakamwacha 
Mtume na watu 700 tu wakabiliane na jeshi la watu 3000. Waiu wengi waliwaitakidi watu hao kuwa makafiri. 
Lakini wengine waliwaitakidi ni Waislamu kwa vile wanavyojidai kusali na kufunga na mengineyo. Basi 
wanabainishiwa hapa dhahir shahir kuwa hao ni makahri, si Waislamu. Kama wangelikuwa Waislamu 


123 


JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


89. Wanataka (makafiri wa Kiarabu) lau 
mngekufuru kama walivyokufuru wao ili muwe sawa 
sawa. Basi msiwafanye wao marafiki (wa kuwapa siri 
zenu) mpaka wahame kwa ajili ya dini ya Mwenyezi 
Mungu (waje wakae Madina pamoja na nyinyi). Na 
kama wakikengeuka basi wakamateni na waueni po 
pote mnapowapata (kama wanavyokufanyieni hivyo). 
Wala msifanye rafiki katika wao wala msaidizi 


\j5j 

m ty . 1 &&& 

@'4^ 


90. Isipokuwa wale wanaopatana na watu 
ambao mna ahadi baina yenu na wao, au wajao 
kwenu, na vifua vyao vinaona dhiki kupigana nanyi 
au kupigana na watu wao. (Hao msiwapige). Na 
kama Mwenyezi Mungu angalipenda angezitia nguvu 
nyoyo zao juu yenu wakapigana nanyi. Na kama 
wakijitenga wasipigane nanyi na wakakuleteeni 
amani, basi Mwenyezi Mungu hakukufanyieni njia 
juu yao. 

9 1 . Mtawakuta wengine wanaotaka kupata 

salama kwenu na kupata salama kwa watu wao; kila 
wakirudishwa katika fitina (na hao jamaa zao 
makafiri) huangushwa humo fitinani kifudifudi; 
(yaani huingia vyema katika fitina hiyo 

wakawataabisha Waislamu). Basi kama hawajitengi 
nanyi wala kukuleteeni amani wala kuzuia mikono 
yao, basi wakamateni na kuwaua po pote 
mnapowapata (kama wanavyokufanyieni). Na hao 
ndio ambao tumekupeni juu yao hoja zilizo dhahiri 
(za kujuzu kupigana nao). 

92. Na haiwi kwa Muislamu kumwua Muislamu 
(mwenziwe kusudi) ila kwa kukosea Na mwenye 
kumuua Muislamu kwa kukosea basi ampe 


yijjl Jl 
iii 






j <51 

mssi iUSjji iisij sst 
ttiai 

I 




wasingelimwacha Miume na Waislamu wenziwao katika hali ile. 

90. Katika vita vilivyokuwa vikitokea baina ya Mtume na Waarabu ilitokea kufanyiana suluhu na kuandikiana 
mikataba kuwa Mtume asipigane na kabila hiyo (wala asipigane na waitifaki wa kabila hiyo; japo hawana uitifaki na 
Mtume), wala kabila hiyo isipigane na Mtume wala wasipigane na waitifaki wa Mtume (japo kuwa si Waislamu). 

Zilikuwa kabila nyingine waitifaki na Mtume wala hazikusilimu. Lakini hazimpigi Mtume wala Mtume hapigani 
nazo. Basi hizi Mtume ameambiwa asipigane nazo wala asipigane na waitifaki wao — japo waitifaki wao hao 
hawakufunga uitifaki na Mtume — lakini hawampigi Mtume pia. 

Na zilikuwa kabila nyingine hazikufanya uitifaki na Mtume — kwa kuogopa wasiwaudhi jamaa zao — wala 
hawampigi Mtume japo jamaa zao wataingia vitani kumpiga Mtume. Basi na hawa nao Mtume kaambiwa asipigane 
nao maadamu hawana ugomvi na Waislamu. 

91. Hapa inaamrishwa watiwe adabu barabara hao Wanahki ili waone ubaya wa ubaya wao huo, wapate 
kuuacha. Dawa ya moto ni moto. 

92. Dhambi za kuua ni shadidi kabisa — ni kukaa milele tu Motoni kama ilivyotajwa katika Aya ya 93. Basi 
hii Aya ya 92 inasema kuwa haimkiniki kwa Mwislamu kusikia haya na akathubutu kumwua Mwislamu 
mwenzake; (bali na hata asiyekuwa Mwislamu kama alivyobainisha haya Mtume). 


124 



JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


uungwana mtumwa (wake mmoja) aliye Muislamu; 
na (pia) atoe diya (malipo) kuwapa warithi wake 
(huyo mtu aliyemwua). Isipokuwa waache wenyewe 
(hao warithi) kwa kufanya kuwa ni sadaka (yao). Na 
(aliyeuawa) akiwa ni jamaa wa maadui zenu, hali 
yeye ni Mwisilamu; basi ampe uungwana mtumwa 
aliye Mwislatnu (basi; hapana wa kupewa diya). Na 
kama (aliyeuawa) ni mmoja wa watu ambao kuna 
ahadi baina yenu na baina yao; basi warithi wake 
wapewe malipo na pia apewe uungwana mtumwa 
aliye Mwislamu. Na asiyepata basi afunge miezi 
miwili inayofuatana. Ndiyo kitubio kitokacho kwa 
Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi 
(na)Mwenye hikima. 

93. Na mwenye kumwua Mwislamu kwa 
kukusudia, basi malipo yake ni Jahannam, humo 
atakaa milele; na Mwenyezi Mungu 
amemghadhibikia na amemlani na amemwandalia 
adhabu kubwa. 

94. Hnyi mlioamini! MtakaposaHri katika njia 
ya Mwenyezi Mungu, basi msifanye jambo ila kwa 
ithibati, wala msimwambie yule anayekutoleeni 
salamu (ya kwamba).' “Wewe si Mwislamu; 


ul ?ji1 H XX-> &¥ 

S l' ■>!(• <t < / S li •> 

<3? JD JW 
' w 9 1 x 2 ". * i <u 

f' r' ' • > r< < 1 

® dil y&23 ‘jwl 


s v"5-v yj 

0 t£ij£ 

>V> 5 > IS )1 'UM m, 

,>)1 jii (j^s 3 


Lakim inamkini kwa kukosca kama vile (a) Anapiga kitu; silaha ile ikampata mtu ikamwua (b) Au kampiga kwa 
kitu kisichoua. Lakini kikamwua. 

Basi ikiwa hivi — na kamwua Mwislamu mwenye jamaa walio Waislamu — basi itampasa mambo mawili — moja 
baina yake na Mwenyezi Mungu; na moja baina yake na hao aliowaulia mtu wao. Lililo baina yake na Mwenyezi 
Mungu ni (a) Kumpa uungwana (uhuru) mmoja katika watumwa wake. Au atanunua mtumwa ampe uhuru. 

Na lililo baina yake na wale waliouliwa mtu wao ni (a) Kuwapa ngamia 100. Na katika nchi zisizotumia ngamia 
atoe thamani ya ngamia 100. Na kutoa huku kunaitwa Diya. Basi itampasa atoe diya hii. 

Ila wenyewe hao waliouliwa mtu wao wakisamehe. 

Na ikiwa yule aliyemwua ni Mwistamu — lakini jamaa zake ni makaliri wanaopigana na Waislamu'— basi 
itampasa ile haki ya Mungu tu; ya kumfanya mtumwa huru; haitampasa kutoa diya. 

Na akiwa huyo aliyemwua ni Mwislamu — na jamaa zake makahri wasiopigana na Waislamu — basi yatampasa 
yote mawili (a) Ile haki ya Mungu na (b) Haki ya wale mawarithi; ya kuwapa diya. 

Na ile haki ya Mungu ya kumpa mtumwa uungwana ikimshinda — kwa kuwa hana (a) mtumwa wala hana (b) 
pesa za kununutia au (c) hapana watumwa — basi aiafunga miezi miwili mfuluiizo; asiache hata siku moja. Akiacha 
hata siku moja zitaharibika zote ziie za nyuma. Aianze kuifunga tena upya hiyo miezi miwili. 

93. Hapa inatajwa ikabu kubwa kabisa inayomngoja mwenye kuua, huko Akhera. Nayo ni moto wa 
Jahannam wa daima milele. Ulamaa wengine wanasema kuwa Mwenye kuua kusudi haikubaliwi toba yake hata 
akitubia vipi. 

Na katna ilivyokuwa haramu kumwua mwcnzio ndio vile vile haramu kujiua. Roho yako si yako, ukasema 
‘Nitaitea nitakapotaka.’ Roho ni Yake Mwenyewe Mwenyezi Mungu; amekupa hadiya, na hakukupa idhini 
kuitumia unavyoiaka kuitumia. 

Na ulamaa wengine wanasema kuwa “Mtu aliyejiua hapana ruhusa kusalia wala kuombewa dua. Aoshwe, 
akaliniwe, atiwe kaburini; uvundo wake ufunikike. Na udhia wishe, hasi. 

Kwa namna yo yote ile ya kujiua si kuzuri, kukiwa kwa mara moja, kama kujitia kitanzi, au kujiua kidogo 
kidogo. Huku kunasogelea katika kujiua kwa ghafla, kama kulewa kwa maspiriti, kuvuta bangi na kama haya. 

94. Hapa wanakatazwa Waislamu kumdhani wasiyemjua kuwa ni adui yao, wakamwua tu kama wao (hao 
maadui) wanavyowaua Waislamu. Wanaambiwa wayakinishe kwanza barabara. 


125 



JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


Cmkamwua); mnataka mafao ya dunia hii, hali ya 
kuwa kwa Mwenyezi Mungu kuna ghanima nyingi 
kabisa. Bali hivi ndivyo mlivyokuwa zamani, 
Mwenyezi Mungu akakufanyieni ihsani (mkajua 
Uislamu mkasilimu). Basi chungueni sawa sawa. 
Hakika Mwenyezi Mungu anazo khabari za yote 
mnayoyatenda. 

95. Hawawi sawa Waislamu wanaokaa wasende 
vitani, isipokuwa wenye dharura. (Hawawi sawa) na 
wale wapiganao katika njk ya Mwenyezi Mungu 
kwa mali zao na kwa nafsi zao. Mwenyezi Mungu 
amewafadhilisha katika cheo wale wapiganao katika 
njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali zao na kwa nafsi 
zao kuliko wakaao (wasende kupigana). Ingawa 
Mwenyezi Mungu amewaahidi wote (kupata) wema, 
lakini Mwenyezi Mungu amewafadhilisha — wale 
wapiganao kuliko wakaao — kwa ujira mkuu 

96. (Watapata) vyeo vikubwa vitokavyo kwake, 
na msamaha na rehema. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwingi wa kusamehe (na) Mwingi wa kurehemu. 

97. Wale ambao Malaika wamewafisha, hali 
wamedhulumu nafsi zao, (kwa kutohajiri; Malaika) 
watawaambia: “Mlikuwa katika hali gani (katika 
jambo la dini yenu?)” Watasema: “Tulikuwa 
madhaifu katika ardhi hiyo (kwa hivyo hatukuweza 
kufanya ibada yetu.” (Malaika) watasema: “Ardhi 
ya Mwenyezi Mungu haikuwa na wasaa na nyinyi, 
kuhamia humo?” Basi hao makazi yao ni Jahannam; 
nayo ni marejeo mabaya kabisa 

98. Isipokuwa wale waliokuwa madhaifu kweli; 
katika wanaume na wanawake na watoto wasio na 
uweza wa hila yo yote wala hawawezi kuongoza njia 
(kwenda Madina) 

99. Basi hao huenda Mwenyezi Mungu 
akawasamehe; Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa 
kusamehe (na) Mwingi wa kughuhria. 


&& c*2l . ±2 'f&\ pgi 

ui ji*T 

®l 

5 yoid\ 



J* CC^jsi' aIi' 

| 

l &\N ijig 

WJ f>\ 538 . tjopi\ 


5 




© 


'm a|AS 


\yit' 


95 Hapa wanahimizwa watu kupigania dini kwa rnali yao na kwa nafsi zao. 

97 -99 Hapo zamani alipohama Mtume pamoja na Sahaba zake kwenda Madina alilazimishwa kila aliye 
Mwislamu asisalie katika mji wa ukahri. Aache mali zake na watoto wake na kila chake ende huko Madina, kwani 
hapo katika mji wa kikahri hataweza kufanya amali za dim yake. Uislamu wake utakuwa vipi — hauna amali! 
Uislamu ni Amah — si Itikadi tupu. 

Basi ndio wanalaumiwa hapa na kuambiwa kuwa watakufa vibaya, ila wale ambao walikuwa hawana njta yo yote 
ya kuweza kuhama kwenda huko Madina. 

Na hao pia wamo khaiarini kwani; labda wanaonekana kwa dhahiri tu kuwa hawawezi, na ikitazamwa kweli 
itaonekana kuwa wanaweza, Basi na wao wamo khatarini pia. 

Wengine hao waliosalia Makka walitolewa na makaGri kwenda kaiika vita vya Badri kumpiga Mtume; wakenda, 
na nia yao wasimpige Mwislamu. Lakini haukukubaliwa kwao huo kuwa udhuru. 


126 



JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


100 . Na mwenye kuhama kwa ajili ya dini ya 
Mwenyezi Mungu, atapata mahali pengi ardhini 
humu pa kukimbilia, na (atapata) wasaa. Na 
anayetoka katika nyumba yake ili kuhama kwa ajili 
ya Mwenyezi Mungu na Mtume Wake, kisha 
yakamfika mauti (njiani), basi umehakikika ujira 
wake juu ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi 
Mungu Ndiye Mwingi wa kusamehe (na) Mwingi wa 
kurehemu. 

I o I . Na mnaposafiri katika ardhi, si vibaya 
kwenu kama mkifupisha Sala, iwapo mnaogopa ya 
kwamba wale waliokufuru watakutaabisheni. Bila 
shaka makahri ni maadui zenu dhahiri. 

102. Na unapokuwa pamoja nao (Waislamu 
katika vita) ukawasalishaj basi kundi moja miongoni 
mwao wasimame pamoja nawe (wanasali), na 
washike silaha zao. Na watakapomaliza sijida zao 


U- <h,$\ 

B5i X)j iUS J44 


100. Wanahimizwa kuhama na kutiwa moyo kuwa huko wanakokwenda watafanikiwa. . 

Na wanahimizwa hata vizee na wagonjwa wahame. Na hata ikitokea bahati mbaya wakafa njiani — itahisabika 
kuwa walihama, wapate thawabu za kama hao waliohama wakaja wakakaa Madina na Mtume, wakapigania dini. 

Na vile vile mtu akitoka kwenda kuhiji akafa wala hajamaliza amali za Hija — au kabla hajaifanya hata moja — 
aiahisabika mbele ya Mwcnyezi Mungu kuwa kahtji. Lakini na hapa atahijiwa. 

101. Ilivyokuwa Waislamu wamehimizwa kuhajiri basi wamepunguziwa baadhi ya shida za njiani. Kama 
kusali. Wanapata ruhusa (a) Kuzipunguza sala za rakaa nne nnc wazisali kwa rakaa mbili mbili. Na wanapata 
ruhusa (b) Kusali mara 3 badala ya mara 5. Sala ya Adhuhuri na Laasiri anaweza mtu kuzisali wakati mmoja. Ima 
wakati wa adhuhuri au wakati wa laasiri. Wakati huo huo atasali rakaa mbili za Adhuhuri, kisha asali rakaa mbili 
za Laasiri. 

Na Sala ya Magharibi na ya Isha anaweza kuzisali wakati mmoja. Wakati huo huo atasali rakaa 3 za Magharibi, 
kisha asali rakaa mbili za Isha. 

Sala ya Asubuhi tu ndiyo inayosahwa kwa wakati wake ule ule wa daima. 

Hukumu hii iliuolewa hapo Waislamu walipokuwa na khofu katika safari zao, kuogopa makaftri. Na baada ya 
kuondoka khofu hizo imeachiwa vivyo hivyo. Mpaka leo — zama za aeroplane na vipando vyengine vya raha — 
hukumu inakwenda ile ile ya kupata ruhusa (a) Kupunguza na (b) kuchanganya. 

Na tazama makadiyani walivyopotoa maelezo ya Aya hii waliyoihisabu kuwa ni ya 102. Walisema maneno haya: 
“Maneno haya hayasemi kuwa rakaa za Sala zipunguzwe . . . Na hali ya kuwa ndivyo inavyofasiriwa na 
wanavyuoni wote ila hao wawili watatu, na hao hapana yakini kuwa wamesema hivyo, ila wananasibishiwa kuwa 
wamesema hivi. Utaona katika sahifa 119 ya juzuu ya $ tmeandikwa hivi: "An Taqsuruu Baadhas Salati 
Biiansy/iha ” (Kupunguzwa baadhi ya Sala kusaliwa kwa nusu ya rakaa zake yaani Adhuhuri, Laasin na 
Isha). Wao wanadai sivyo hivi. Na ndivyo ulimwengu mzima wa Kiislamu unavyosema. Na hiyo kauli waliyoitia 
nguvu wao uiaona vitabu vyote vya tafsiri — kama Ruuhul Maany katika sahifa 121 ya hii Juuzu ya 3 — 
vina$ema: "Waqaala Baadhuhum Innal Qcsra Fil Ayati Mahmuulun Alaa Qasril Ahwaal Minal Iymai 
Waiakhfifit Tasbyhi . . . Wanusiba ila Taawuus wadh Dhahhak .” (Wengine wanasema muradi wake 
kupunguza hali zake . . . na kwa kupunguza Subhana . . Na Kauli hii inanasibishiwa Taawus na Adh 
Dhahhak). Na wao wameonyesha kuwa hii ndio kauli barabara. 

Na Mwenyezi Mungu a!izidi kuwahizi waliposema; “Tafsiri hii imetolewa na Ibn Kaihir na kukubaliwa na 
Mujaahid na Adh D!<ahhak”. Wanataka kusema uwongo nao wajinga wa tarikhi. Wamcandika kuwa Kauli hii 
kaitaja Ibni Kathir wakaikublai hao kina Mujahidi na Adh Dhahhak. 'Masikini! Wamehizika! Hawajui kuwa Ibni 
Kathir alikuwa katika karne ya nane (,700), na kina Mujahid kwenye karne ya kwanza (100)! Vipi watu waliokuwa 
katika karne ya kwanza (100) watayaona maneno ya mtu aliyekuwa katika kame ya nane (700)? Hizaya daima 
itawailka kwa ajili ya uwongo wao. Akalikwakwara Kwakwa. 

102. Sala ya Jamaa inahimizwa sana sana. Basi hata vitani huko ukifika wakati wa sala wanaambtwa wasali 
jamaa. Lakini hawasali wote wakati mmoja. Hugawiwa sehemu mbili. Sehemu moja hubaki imekabili maadui, na 
sehemu moja ikawa inasali na Imamu. Na sala zote huko husaliwa rakaa mbili mbili ila Magharibi 


127 


JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


basi nawende nyuma yenu (kwa kulinda); na lije 
kundi jingine ambalo halijasali, lisali pamoja nawe, 
nao washike hadhari yao na silaha zao (humo ndani 
ya Sala; maana) wale waliokufuru wanataka 
mghafilike na silaha zenu na vitu vyenu ili 
wakuvamieni mvamio wa mara moja. Wala si vibaya 
kwenu ikiwa mnaona udhia kwa sababu ya mvua au 
mnao ugonjwa, kuondoa silaha zenu. Na mshike 
hadhari yenu. Hakika . Mwenyezi Mungu 
amewaandalia makaiiri adhabu itakayowadhalilisha. 


103. Mwishapo kusali kuweni mnamkumbuka 
Mwenyezi Mungu (vile vile) — msimamapo na 
mkaapo na (mlalapo) ubavu. Na mtakapopata amani 
(mkawa katika salama, hapana vita), basi 
simamisheni Sala (kama dasturi). Kwa hakika Sala 
kwa Waislamu ni faradhi iliyowekewa nyakati 
makhsusi. 

104. Wala msifanye uvivu kuwafuatia watu 
(walio maadui). Kama mmepata maumivu basi wao 
pia wanapata maumivu kama mnavyoumia. Na 
nyinyi mnatumai kwa Mwenyezi Mungu 
wasiyoyatumai. Na Mwenyezi Mungu ndiye Mjuzi 
na Mwenye hikima. 

105. Hakika tumekuteremshia Kitabu (hiki), hali 
ya kuwa kimeshikamana na haki ili upate kuhukumu 
baina ya watu kama alivyokufahamisha Mwenyezi 


& &%&&& isg 
1 j 


ir 


Basi Imamu atasali rakaa moja na hawa anaosali nao. Watakaponyanyuka kusah rakaa ya pili, kila mtu atamaliza 
rakaa yake ile peke yake upesi upesi, akae asome Tahiyyatu atoe salamu. Imamu atasimama tu anaendelea tu 
kusoma — ikisha Sura hii anaanza hii. Mpaka wale waliotoa salamu wendc kule waliko wenzao wakabiliane wao na 
maadui sasa, na walc waliokuwa wamekabihana na maadui waje wamfuate Imamu. 

Imamu akihisi kishafuatwa na wote, atarukuu pamoja nao. Awe kawasalisha rakaa moja ile. Ikimalizika, yeye 
atakaa kusoma Tahiyyatu — awangojee hapo katika kitako cha Tahiyyatu, asitoe salamu. Na wale watanyanyuka 
kuimaliza ile rakaa yao moja iliyosalia. WakiAka katika Tahiyyatu watakaa kuisoma. Imamu akihisi kuwa wote 
wamekwishakaa wanamaliza Tahiyyatu atatoa salamu; na wao watoe. 

Hii ni namna moja katika namna inavyosaliwa Sala ya Jamaa katika vita. 

Na wanaposali husali na Silaha zao kamili — wamejitatiza mishare, wamejifunga majambia, wamevaa kofia za 
chuma, wamekamata mikuki au panga. (Na zama za sasa bunduki, bastola na vyenginevyo. Kila zama na Silaha 
zake na mambo yake). Ua pakiwa na udhuru — kama hizo zilizotajwa mwisho wa Aya hii — basi atapata ruhusa 
kupunguza hizo Silaha zake au kuziacha kabisa. 

103. Inatakikana kwa Mwtslamu kila wakati kuwa anamkumbuka Mwenyezt Mungu — si ndani ya Sala tu. 
Katika kila hali zake awe anamkumbuka Mwenyezi Mungu, na maamrisho yake ili ayafanye na makatazo yake ili 
ajiepushe nayo. 

104. Wanahimizwa Waislamu kuipigania dini hata wakipata taabu namna gani na maumivu yaliyoje, kwani 
wanalolipigania ni kubwa kabisa mno. Hapana kikubwa kinachopatikana bure. Mtaka cha mvunguni huinama, 
seuze vya mbtnguni. 

106 -107. Anatakiwa Mtume — na sisi sote ndiyo kabisa — asiwe mwenye kupendeiea. Aone watu wote 


128 




JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


Mungu; wala usiwe mwenye kuwatetea wale 
wafanyao khiyana 

106. Na mwombe Mwenyezi Mungu maghufira. 
Bila shaka Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa 
kusamehe (na) Mwingi wa kurehemu. 

107. Wala usiwatetee wale wanaokhini nafsi zao. 
Hakika Mwenyezi Mungu hampendi aliye khaini 
mwenye dhambi 


2Jj\ u- Csji 
v«* 


@&->3 Ijjip aol j 

&<h 

(y) ^ I 


108. Wanastahi watu lakini hawamstahi 

Mwenyezi Mungu; naye alikuwa yu pamoja nao; 
(nao hawana habari) pale waliposhauriana kwa zile 
kauli asizozipenda. Na Mwenyezi Mungu anayajua 
vyema yote wanayoyatenda. 

109. Angalieni. Nyinyi mmewatetea katika 

maisha ya dunia (hapa ulimwengum) Lakini ni nani 
atakayemjadili Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama 
kwa ajili yao, au ni nani atakayekuwa mlinzi juu 
yao? 

1 1 o. Na mwenye kutenda uovu (wa kuwachukiza 
wenziwe) au akajidhulumu nafsi yake (kwa kufanya 
kosa la kumdhuru mwenyewe tu); kisha akaomba 
maghufira kwa Mwenyezi Mungu, atamkuta 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kughufiria (na) 
Mwenye kurehemu. (Lakini naawatake msamaha 
hao aliowakosa pia mpaka waridhike). 

iil. Na mwenye kufanya dhambi, basi 
Urneifanyia nafsi yake (uovu). Na Mwenyezi Mungu 
ndiye Ajuaye (na) ndiye Mwenye hikima. 


vi , * r-i. ^ ' 'K ?'■>* 

aa \ tj* c> J i cr? (Jj***^ i 

' s3f' 'i-L'*'» »•.•> >" 't ' 

SiAi 

sii 

r 





kwake sawa sawa. Asivutike kwa uhodari wa kusema wa baadhi ya wanaoshitakiana. Na awe na hadhari, na kutaka 
msamaha kila wakati isiwe kapata kuvu(ika bila ya mwenyewe kutambua. 

108. Watu utaona wanajittcha wanapofanya mambo yao iii watu wasiwaone. Lakini hawabali kuonekana na 
Mwenyezi Mungu: naye ndiye atakayewalipa. Na kila wakati na katika kila hali Mwenyezi Mungu yu pamoja nao 
— anajua yote yanayoptta katika nyoyo zao, na anayasikia yote wanayoyasema na.anayaona yote wanayoyatenda . 
Wa kuogopwa kweli kweli ni Mungu kwani ndiye anayeweza kufanya atakalo. 

1 09. Hapa wanakaiazwa watu kuwapigania watu wabaya Waache walipwe kwa mabaya yao ili wapewe nyoyo 
kidogo wale wanaowafanyia mabaya hayo. Basi nawatahadhan mawakili kuwapigania waiu ambao wana yakini 
kuwa wao ndio madhalimu wenye kuonea watu — sio wenye kuonewa. Nawatahadhari mawakili kuwasimamia 
watu hao; hata wakiwapa nini. Nawawasimamie wale wenye kuonewa; hapo watapata huo ujira waiioahidiwa na 
watapata thawabu za Mwenyezi Mungu kwa kupigania haki. Mawakili wakishika njia hii watafuzu duniani na 
Akhera. 

1 10 Anawahimtza Mwenyezi Mungu maasi warejee upesi kwake kwa (a) Kuacha hayo wanayofanya na (b) 
Kuazimia barabara kutofanya tena kattu na (c) Kujuta kwa yaliyopita na (d) Kuwarejcshea wenyewe haki zao hao 
aliowadhulumu au (e) Kuwataka radhi na msamaha. Wakifanya hivi papo hapo Mwenyezi Mungu atawapokea 
Inshaallah. 

III. Wanabainishiwa kuwa mwovu anajidhulumu mwenyewe; asione tamu kuwa anadhulumu wenziwe; 
anajidhulumu mwenyewe hivyo kwani Mwenyezi Mungu atamlipa tu, ima Akhera au papa hapa duniant. ‘Mla cha 
mwenziwe na chake huliwa’ na ‘Mosha hoshwa’ (Mwosha huoshwa). 


129 


JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


n 2- Na mwenye kufanya khatia (ndogo) au 
dhambi (kubwa), kisha akamsingizia (nayo) asiye na 
kosa, basi kwa yakini amebeba dhulma kubwa na 
dhambi zilizo dhahiri. 

1 1 3 . Na kama si kuwa ziko juu yako Tadhila za 
Mwenyezi Mungu na rehema Zake, bila shaka kundi 
moja katika hao wangalikusudia kukupoteza. Na hao 
wasingezipoteza ila nafsi zao. Wala hawataweza 
kukudhuru cho chote. Na Mwenyezi Mungu 
amekuteremshia Kitabu na hikima na 
amekufundisha uliyokuwa huyajui. Na fadhila za 
Mwenyezi Mungu zilizo juu yako ni kubwa (kabisa). 

1 1 4 . Hakuna kheri katika mengi 
wanayoshauriana kwa siri. Isipokuwa (mashauri ya) 
wale wanaoamrisha kutoa sadaka au kufanya mema 
au kupatanisha baina ya watu. Na atakayefanya hivi 
kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, basi 
tutampa ujira mkubwa. 








% i H U 1* r 44 K%s 

. I * .< * s f s ts* *» J ' 

UA) 1 J./ ' 


op Ji>\ ^>/^1 4* asg 




1 1 5 . Na atakayemwasi Mtume baada ya 
kumdhihirikia uwongofu na akafuata njia isiyokuwa 
ya Waislamu, tutamgeuza alikogeukia mwenyewe na 
tutamwingiza katika Jahannam; napo ni pahali 
pabaya kabisa pa mtu kurudia. 

116. Hakika Mwenyezi Mungu hasamehi 
(dhambi ya) kushirikishwa na kitu, (kukifanya ni 
mungu nacho ukakiabudu, ukakiomba . . .). Lakini 
yeye husamehe yasiyokuwa hayo kwa amtakaye. Na 
anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, basi bila shaka 
yeye amekwishapotea upotofu (upotevu) ulio mbali 
(na haki). 


43 & b* 3 'j& 

ui-3 C» 0'JJ. j.i j Juc H di)l c)t 

0) \j 1 iOj Jljli 


112. Na kuna waiu wanaofanya mambo wao; kisha akamsingim mwenziwe, jukumu' la hayo hkamwangukie 
yeye. Atakiona siku ya Kiama, au papa hapa duniani, kilichomtoa Kanga Manyoya. 

113. Hapa Mwenyeai Mungu anaiaja kuwa hakuna fadhila mtu aliyopewa na Mwenyezi Mungu-iliyo kubwa 
zaidi — baada ya kuumbwa na kupewa Uislamu — kuliko fadhila ya kupewa llimu. Kila mema ya duniani na 
Akhera yanapatikana kwa Ilimu. Qurani yote na Hadithi za Miume zinahimiza kweli kweli kutafuta Ilimu — ya 
kutengeneza Akhera na ya kutengeneza dunia pia. Na hii Qurani na hizi Hadithi za Mtume zinahimiza hata kutoka 
NJE MBALI kabisa kutafuta hiyo Ilimu. Baadhi ya hizi Aya za Quram zilizohimiza haya m Aya ya 122 ya 
Suratut Tawba. 

114. Hapa yanatajwa mazungumzo yaliyo ma/.un watu kuzungumza. Ni mazungumzo ya kuamrisha mema na 
kukataza mabaya na kupatanisha; na yaliyo kama haya. 

11 5. Aya hii ni kali kabisa vile vile kwa wale wanaoshikamana na mabidaa, wakaacha aliyokuja nayo Mtume, 
hata wakiambiwa kuwa hayo yanakhalifu aliyokuja nayo Mtume; kama haya Matahalili, Maarubaini, Mahauli na 
Kuyajangea makaburi misikiti (likawa kaburi ndani ya msikiti) na kuyajengea maziara na Kuyawashia taa na 
Kuyaomba, na kama haya Na haya yote yamekatazwa kwa Hadithi za Mtume sahihi. Basi khian zao. 
Nawazingatie vizuri Aya hii na nyinginezo chungu nzima, kama Aya ya 46 ya Suratun \’isaa na Aya ya 36 ya 
Suratul Ahzab. 


130 





JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


117. Hawaabudu baada ya kumwacha Mwenyezi 
Mungu ila waungu wanawake; wala hawamwabudu 
(hakika) ila Shetani asi (kwani ndiye 
anayewazainishia hayo). 






11 8. (Ambaye) Mwenyezi Mungu amemlani. 
Naye (Shetani) alisema: (kumwambia Mwenyezi 
Mungu). "Kwa yakini nitashika sehemu maalumu 
katika waja wako ” 

11 9. (t Na nitawapoteza na nitawatumainisha na 
nitawaamrisha (ninavyotaka mimi). Basi watakata 
masikio ya wanyama (wawafanye kuwa hao ni 
wanyama watukufu); na nitawaamuru (pia. Nao) 
watabadili dini (yako) Mwenyezi Mungu.” (Basi 
Mwenyezi Mungu anasema). “Na mwenye 
kumfanya shetani kuwa ni mlinzi (mungu wake) 
badala ya Mwenyezi Mungu, basi yeye amekhasiri 
khasara iliyo dhahiri.” 

120. (Shetani) anawaahidi (mambo ambayo 
hayatakuwa), na anawatumainisha (ambayo 
hawatayapata); kwani Shetani hawaahidi ila 
udanganyifu tu. 


jl-& Js 





» >i'~ 



< i| ,4 1 1 / / t/ / * » • /> / 1 K y 



117. Waarabu walikuwa wakiwaabudu Malaika na wakiwaitakidi kuwa ni waloto wanawake wa Mwenyezt 
Mungu. Na wao walikuwa wakiwaua watoto wao wanawake na wakiwadharau wanawake. Na huku wanaabudu 
miungu waliyoifanya kwa sura /a wanawake. Ajabu kabisa. \X'anawake wanawadharau na huku wanawafanya 
waungu wao kwa sura za kike. 

Na hao waliopotea wakaabudu Malaika att jua au moto au vyenginevyo, katika haktka khasa hawamwabudu tla 
Shetani (Iblisi). Kwani Shetani ndiye anayewazamishia hay«' 

1 18'. Iblisi alipokuwa anatolewa mbinguni kishalaanika, ahmwambia Mwenyezi Mungu kuwa aiawazainishia 
maasi viumbc Vyake. Mwenyezi Mungu alimwambia kuwa hana nguvu ya kuweza kuwapoteza kwa nguvu; 
wakitaka wasitake. Watakaomfuata waiakuwa wanamfuata kwa kuiaka wenyewe, sio kwa kuwa wameshindwa 
nguvu kabisa kabisa, hawawezi kushindana naye. Siyo Waiamfuaia kwa kuwa anaweza kuwalazimisha wakitaka 
wasitake. 

1 19. Yanatajwa baadhi ya mambo aiakayowapotezea. Kuwatumainisha kuwa (a) Mwenyezi Mungu Ghafur 
Rahim; kuwa \b) Ukifanya kitu fulani au Ukisoma dua fulani uiafutiwa dhambi zako zote, isisalie hata moja hata 
haki za watu; zoie zitaruka pia; kuwa (c) Mabwana fulani na mabwana fulani watawaombea kila wanaojinasibisha 
nao katika mambo yao waliyowawekea; kuwa (d) Mabwana na mabibi fulani watawatia Peponi kila wanaotokana na 
kizazi chao; kuwa (e) Mtume hataridhia kumwuna hata mtu mmoja katika umma wake yuko Motoni; kuwa (0 
Maadamu mtu ni Mwislamu basi hatagusa Moto wa Jahannamu. Na huambia Manasara kuwa maadamu mtu 
Mnasara basi hatagusa Moto. Na huwaendea Mayahudi akawaambia vivi hivi. Na Mabaniani, Maparisi, Mabuda 
na wengineo wenye dini fulam au madhehebu mbali mbali akawadanganya kuwa maadamu wao wanafuaia tarika 
fulani au madhehebu fulani au dini fulani basi Pepu tnawangoja tu; bila msukosuko wo wote. 

Na haya na kama hayo, ndiyo aliyoyavunja Mwenyezi Mungu katika Aya ya 123 ya Suraiin Nisaa na mahala 
pengine. 

Thamani ya Pcpo ukiitaka 
Thubutisha taa yake Rabuka 
Janati Naimu fil Janani 
Jumla ya watu hawaioni 
Sharia husema: aso thawabu 
Shufaa ya 'f u i nwa I mahbubu 

131 


Dhiki moyo wako kutozunguka 
Mola akujazi ma)aza mema 
Jina na Insi waitamani 
Ua kwa ambao watenda zema 
Shida na mashaka yatamsibu 
Huwa mbali naye na kumwegema. 




JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


1 21. Hao mahali pao ni Jahannamu wala 
hawatapata makimbilio ya kutoka humo. 

122. Na wale walioamini na kufanya vitendo 
vizuri, tutawaingiza katika Mabustani yapitayo mito 
mbele yake, watakaa humo milele. Ndiyo ahadi ya 
Mwenyezi Mungu iliyo kweli. Na nani mkweli zaidi 
kwa usemi kuliko Mwenyezi Mungu? 


'X. aj/i 
© 

v itul 


123. (Kuingia Peponi) si kwa matamanio yenu, 
wala si kwa matamanio ya watu waliopewa Kitabu 
(kabla yenu. Lakini mambo ni haya): Atakayefanya 
ubaya atalipwa kwa (ubaya) huo wala hatapata mlinzi 
wala msaidizi kwa ajili yake mbele ya Mwenyezi 
Mungu. 

124. Na watakaofanya vitendo vizuri, wakiwa 
wanaume au wanawake, hali wao ni wenye kuamini, 
basi hao wataingia Peponi wala hawatadhulumiwa 
hata tundu ya kokwa ya tende. 

125. Na nani aliye bora kwa dini kuliko yule 
ambaye ameuelekeza> uso wake kwa Mwenyezt 
Mungu, naye ni mwema, na anafuata mila ya 
Ibrahimu (kuwa Mwislamu kweli kweli). Na 
Mwenyezi Mungu amemfanya Ibrahimu kuwa ni 
kipenzi chake. 

126. Na ni vya Mwenyezi Mungu tu vyote 
vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Na 
Mwenyezi Mungu ndiye aliyevizunguka vitu vyote 
(kwa kuvijua nje yake na ndani yake). 

127. Na wanakuuliza yanayowakhusu wanawake. 
Sema-. “Mwenyezi Mungu anakwambieni khabari za 
hayo (sasa hivi). Na (pia yanakutajieni khabari hii) 
yale msomewayo katika Kitabu hiki juu ya 
wanawake mayatima ambao hamuwapi (mahari yao) 
waliyoandikiwa, na mnapenda kuwaoa Na 
(yanakutajieni khabari hizi yale msomewayo katika 
Aya ya 2 na 12 ya Sura hii) juu ya walio dhaifu 
katika watoto. Na (anakwambieni) ya kwamba 
jitahidini kuwasimamia mayatima kwa insafu. Na 
wema wo wote mnaofanya Mwenyezi Mungu 
anajua. (Na ubaya vile vile). 


ii 

/ * T * * x r? * *' * < •» " 

j tW, (Jr*J 

4 ‘L*—? (jp** y* 

C.:.. 

© o y dill 'jCitj 


t 123. Wanakatazwa hapa watu kujidanganya roho zao, wakajinasibishia kupata wasiyoyastahiki ila kwa 
matamanio tu ya nafsi zao. “Wakiona vinaelea (vinaolea) vimeundwa,” sio vimepatikana kwa matamanio. Kama 
kusema “Mimi wa Madhehebu fulani au wa Tarika fulani au wa Ukoo fulani basi nitapata ...” Mizani ya kupata 
na kukosa imo katika Aya hii ya 124 na 125 na chungu nyinginezo zilizo kama hizi ztlizoiaa ndani ya Qurani yote 
nzima. Basi kipimo ni hicho cha kujuha kupata na kukosa. 

127. Aya hii inahadidisha adhabu ya wenye kuwadhulumu wanawake, kama ilivyoshadidishwa adhabu ya 
wenye kuwadhulumu mayatima. Hao wote takriban ni wanyonge, basi isiwe “Mnyonge Msonge”. 


132 



JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


128. Na kama mke akiona kwa mume wake 
kugombanagombana na kutenganatengana, basi si 
vibaya kwao wakitengeneza baina yao sulhu (njema 
wakastahmiliana vivyo hivyo bila kuachana); maana 
sulhu ni kitu bora. Na nafsi zimewekewa ubakhili 
mbele (ya macho yake). Na kama mkifanya mema 
(kuwafanyia wake zenu hao msiowapenda) na 
mkimcha Mwenyezi Mungu (msiwapunguzie haki 
zao, basi bila shaka Mwenyezi Mungu atakulipeni), 
kwani Mwenyezi Mungu anazo khabari za yote 
mnayoyatenda. 

129. Nanyi hamwezi kufanya uadilifu (kweli- 
kweli) baina ya wake, ijapokuwa mtataka kufanya 
hivyo. Kwa hivyo msielekee (upande mmoja) kabisa 
kabisa; msije kumwacha (huyo mwengine 
msiyempenda) kama aliyeangikwa (aliyetundikwa 
anasukumika huku na huku; hajijui kuwa ana mume 
au mjane) Na mkisuluhiana (sasa) na mkamcha 
Mungu, basi Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa 
msamaha (na) Mwingi wa rehema. 

1 30. Na kama wakitengana (kwa kuachana) 
Mwenyezi Mungu atamkwasisha kila mmoja katika 
wao kwa wasaa wake. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye wasaa (mkubwa kabisa) (na) Mwenye 
hikima. 

131. Na ni vya Mwenyezi Mungu tu vyote 
vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Na kwa 
yakini tuliwausia waliopewa Kitabu kabla yenu, na 
nyinyi (pia), kwamba mumche Mwenyezi Mungu. 
Na kama mkikataa basi (hamumdhuru Mwenyezi 
Mungu kitu, kwani) ni vya Mwenyezi Mungu tu 


'y\ ijjS s tPl gt i 


/y> < •»* *.✓»£ 




© I3 dit 


d.t 4 -W t yl 


128. Mambo ya kuachana yanavunjwa nguvu sana katika Sharia ya Kiislamu. Na watu wcngine mara 
huchokana wakaona taabu kuiekelezeana haki zao za ndoa. Ima Mke hamkamilishii Mume haki zake au Mume 
hamkamilishii Mke haki zake. 

Basi inataka yule asiyekamilishiwa asipande mori akaacha (akiwa mwanamume) au akataka kuachwa akiwa 
mwanamke. Kwani Subira yavuta Kheri. 

Lakini nyoyo zina ubakhili. Kila mmoja hakubali kusamehe haki yake. Basi kila mtu aptgane na moyo wake, 
akubali kusamehe baadhi ya haki zake — bali hata zote pia. Na Mwenyezi Mungu atampa thawabu kubwa. 

Na wanawake ndiyo sana wasiokubali kuona wanaonewa. Basi ndiyo maana hapa akatajwa mke kuambiwa 
astahmili. Basi na mume ndiyo vivyo hivyo. 

1 29. Tumebainisha katika maelezo ya Aya ya 3 ya hii Suratm Nisaa kuwa ukewenza umevunjwa nguvu sana 
na Uislamu; ila ikiwa hapana budi ndio ufanywe. Kwani moyo ni moyo. Takriba muhali moyo kupenda vitu viwili 
sawa sawa na kuvifanyia insafu sawa sawa. Lazima utamili kumoja. 

Basi hapa wanaambiwa hao waume wenye kuweka ukewenza kuwa wakimili upande mmoja wajitahidi mwisho 
wa jitihada yao wasimili kabisa kabisa, hata akawa huyo mwengine hajijui kuwa mke au si mke. Anajiona 
katundikika kwa uzi; anasukumika huku na huku; hajijui kasimama wapi. 

130. Na ikiwa hapana budi kabisa nawaachane kama Aya ya 130 inavyosema. Ukimwacha wewe hatakuwa 
kaachwa na Mungu; atampata aliye bora kuliko wewe. 

131. Hapana jambo bora kabtsa kultko kumcha Mungu: (a) Kujiepusha na kila Ahchokukataza, kwani ni 


133 



JUZUU 5 


AN NISAA ( 4 ) 


WALMUHSANAT 


vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, na 
Mwenyezi Mungu ni Mkwasi na Mwenye kusiHwa. 

132. Na vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo 
ardhini ni vya Mwenyezi Mungu; na Mwenyezi 
Mungu anatosha kuwa mlinzi (wa waja Wake. 
hawamhitajii mwingine). 

133. Akitaka atakuondoeni enyi watu, na awalete 
wenginej na Mwenyezi Mungu ni Muweza wa hayo. 

134. Anayetaka malipo ya dunia (naayatake kwa 
Mwenyezi Mungu pia) kwani yako kwa Mwenyezi 
Mungu malipo ya dunia na ya Akhera. Na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia (na) Mwenye 
kuona. 

135. Enyi mliomini! Kuweni wenye 
kusimamisha uadilifu, mtowao ushahidi kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu; ijapokuwa ni juu ya nafsi zenu, 
au (juu ya) wazazi (wenu) na jamaa (zenu). Akiwa 
tajiri au masikini (wewe usitazame). Mwenyezi 
Mungu anawastahikia zaidi (kuliko wewe). Basi 
msifuate matamanio mkaacha kufanya uadilifu. Na 
kama mkipotoa (shahada) au mkajitenga (na 
kushuhudia, Mwenyezi Mungu atakuteseni); na 
Mwenyezi Mungu anazo khabari za yote 
mnayoyatenda. 

136. Enyi mlioamini! Mwaminini Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake na Kitabu alichokiteremsha 
juu ya Mtume wake, na Vitabu alivyoviteremsha 
zamani. Na mwenye kumkanusha Mwenyezi Mungu 
na Malaika wake na Vitabu vyake na Mitume wake 
na siku ya mwisho, basi bila shaka amepotea upotofu 
(upotevu) ulio mbali (na haki). 


© ' && aoi -Cfj3 1 4 & 1 

ij B" i h C-JaJl & 


3P&33 1 

M -• % n & 


salama yako mwenyewe duniani na Akhera; na (b) Kufanya kila unachokiwcza kaiika Alichokuamrisha, kwani ni 
nafuu yako duniani na Akhera. Uma zote zimeusiwa haya. 

132. Mwenyezi Mungu anabainisha kila wakati kuwa hakuna mwenye amri mbele ya Mwenyezi Mungu, la 
mbinguni wala ardhini. Na anatosha kuwalinda mwenyewe waja Wake wasiRkwe na lo lote. Lakini viumbe 
hawasikii tu. Watatafuta Pepo wa Fulani awalinde au Mzimu au Kaburi au Pango na kama haya. Uko wapi 
Uislamu wao watu hao? 

134. Tunahimizwa tutafute yote mawili — dunia na Akhera 

133. Hapana cha kuleta raha kubwa na masikilizano duniani kama Insafu — Kutimiziana haki. Basi hapa 
inahimizv/a kweli kweli kusimamia haki vilivyo kweli kweli, japokuwa kusimamia huko kutawadhuru wako na 
kutakkudhuru wewe mwenyewe nafsi yako. Isaidie haki itande, itapakae kila upande. 

136. Na hii ni moja katika Aya nyir.gi zinazowakalaza Waislamu kuwaitakidi wanaojidaia Utume baada ya 
Nabii Muhammad. Hao ni makahri, na wanaowaitakidi ni makaftri vile vilc. Waislamu wote juu yao kufuata 
Qurani na Hadithi za Mtume. Na zote zimekwisha kusema kuwa Itikadi htyo nt ukaftri. Na kafiri nt wa Motoni 
milele. Juu yetu sisi katika kuwajibu wapotezi hao wakituonyesha ya uwongo. wao — tuwaonyeshe Aya hizi za 
Qurani. Hatutaacha maneno ya Qurani kwa ajili ya maneno ya fulani kama kusema kwao:- “Shcikh Fulani 
kasema . . .” Ni uwongo tu huo. Hakuwashindi watu hao kuwasingizia mashekhe, kuwa “Sheikh kasema hivi”; 
na hali ya kuwa ni uwongo kabisa; ni uzushi tu wanaowazulia. Qurani yote inasema "Min Qabhka ” — waliopewa 


134 



JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


137. Hakika wale walioamini, kisha wakakufuru, 
kisha wakaamini, kisha wakakufuru, tena wakazidi 
ukafiri, Mwenyezi Mungu hatawasamehe wala 
hatawaongoza njia (ya kheri). 

138. Waambie wanafiki kwamba watapata 
adhabu inayoumiza 

139. (Wanahki) ambao huwafanya makahri 
kuwa marahki badala ya Waislamu. Je! Wanataka 
wapate utukufu kwao? Basi utukufu wote ni wa 
Mwenyezi Mungu. (Hauko katika mkono wa mtu). 

140. Naye amekwisha kuteremshieni katika 
Kitabu (hiki) ya kwamba mnaposikia Aya za 
Mwenyezi Mungu zinakataliwa na kufanyiwa stihzai, 
basi msikae pamoja nao, hata waingie katika 
mazungumzo mengine. (Mtakapokaa) mtakuwa 
kama wao. Hakika Mwenyezi Mungu atawakusanya 
wanafiki na makafiri wote pamoja katika 
Jahannamu 


p & p 'jti 1 p ijjsr 'p & 

1 S 1 iji 4- '3 iS5 

biAnjU $ J 4I1I o«l' 

H r 3 » /1 •'> 


© 


r>? > 




Utume kabla ya Nabii Muhammad ndio Mitume wa haki, sio wanaojisingizia baada ya kuja Nabii Muhammad. 

137. Wamempinga Mtume dhahir shahir katika Aya waliyoifanya ya 138 wakasema: “Wako watu 
wanaosema ya kuwa, kama mtu anaacha dini baada ya kuamini, basi kufuru yake hii inamsiahilishia kupata 
adhabu ya kuuawa. Lakini Aya hii inavunja kabisa wazo la namna hii . . .” 

Wanajua kwa yakini kuwa kauli hiyo hawakuitoa watu, bali kaitoa Mwenyewe Mtume. Na Maimamu wa 
Hadithi wote wameitaja Hadithi hiyo inayoscma: "Man BaJJala Dynahuu Faqtuluuhu” (Anayebadilisha dini 
yake ya Uislamu muuweni). 

(1) Imam A 1 Bukhary ameitaja mahala 4: (1) katika Knabu Maqhazy, katika mlango wa 60; (2) katika 
Kitabud Diyat, katika mlango wa 6; (3) katika Kitabus Stitaabatil Murtaddyn, katika mlango wa 2; (4) katika 
Kitabul Ahkam, katika mlango wa 12. 

(2) Imam Muslim ameitaja mahala 3: (l) katika Kitabul Qasaama katika Haditht ya 25 na 26; (2) katika 
Kitabul Amaara, katika Hadithi ya 1$. 

( 3 ) Imam Abu Daud ameitaja mahala Kaiika Kitabul Huduud, katika Hadithi ya 1. 

( 4 ) Imam Attirmidhy ameitaja mahala 3: (1) katika Kitabul Diyaat katika mlango wa 6; (2) katika Kitabul 
Huduud, katika nilango wa 2$; (3) katika Kitabul Fitan, katika mlango wa t. 

(5) Imam An Nasaiy ameitaja mahala 5: (1) katika Kitabu TahrymiJ Dam, katika mlango wa 5, 11 na 14; (2) 
katika Kitabul Qasaama, katika mlango wa 6 na 15. 

(6) Imam Ibn Majah ameiiaja mahala 2 katika Kitabul HuJuuJ katika mlango wa 1 na 2. 

(7) klmam Malik ameitaja mahala 1 katika Kitabul Aqdhiya, katika Hadithi ya 1. 

(8 ) Imam Ahmad bin Hambal ameitaja mahala 1 1: (1) katika Juzuu ya kwanza katika sahifa: 217, 282 (mara 
2), 322, 382, 409, 430, 444, na 464; (2) katika Juzuu ya tano, katika sahifa 23 1; (3) katika Juzuu ya sita, katika 
sahifa $8. 

(9) Imam Abu Daudit Tayalisy ameitaja mahala 1 katika Hadithi ya 2689. 

Na wengineo. Basi hawazijui Hadithi hizi, nao wameviiaja baadhi ya vitabu hivi mwanzo wa tafsiri yao? 
Wanazijua Hadithi hizt lakini basi tu wanataka kuwapoteza Waislamu wasiyafuate maneno ya Mwenyezi Mungu 
wala ya Mtume Wake. 

Bali hata httyo mwenye Ruuhul Mnany — wanayemtaja mara kwa mara — kasema katika sahifa 1 54 ya Juzuu 
ya $ ya hii tafsiri yake kuwa huyo Murtaddi mara tatu za mwanzo huendewa akasemezwa, akatolewa mushkil 
wake. Ama mara ya 4 huuawa tu. W’ameyaona humo haya, lakini bast; hamu ya kuwapoteza Watslamu 
imewashika. 

139. Unakaririwa ubaya wa wanahki. 

1 40. Kama ilivyokatazwa kusema na kufanya mabaya ndivyo ilivvokaiazwa kutazama hayo mabaya 
yanapofanywa na kuyasikiza yanaponenwa 


135 


JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


141. (Wanafiki) ambao wanakungojeni (mpate 
msiba): basi mkipata kushinda kunakotoka kwa 
Mwenyezi Mungu, husema (kukwambieni): c< Je! 
Hatukuwa pamoja nanyi?’* (Na kama makafiri 
wamepata sehemu (ya kushinda) husema: 
(kuwaambia makafiri), “Je, hatukukurubia 
kukushindeni (tulipokuwa katika jeshi la Waislamu), 
tukakuzuilieni na (kudhuriwa na hao) Waislamu?” 
Basi Mwenyezi Mungu atahukumu baina yenu siku 
ya Kiyama. Na Mwenyezi Mungu hatawajaalia 
makafiri njia ya kuwashinda Waislamu (kabisa 
kabisa mpaka waiondeshe dini yao. Hawatajaaliwa 
kupata hayo). 

142. Wanafiki hutaka kumdanganya (hata) 
Mwenyezi Mungu. Naye atawaadhibu kwa sababu 
ya kudanganya kwao (huko). Na wanaposimama 
kusali husimama kwa uvivu, wanaonyesha watu 
(kuwa wanasali) wala hawamtaji Mwenyezi Mungu 
ila kidogo 

143. Wanayumbayumba baina ya huku (.kwa 
Waislamu na huko kwa makafiri). Huku hawako 
wala huko hawako. Na ambaye Mwenyezi Mungu 
amemhukumu kupotea, huwezi kumpatia njia (ya 
kuhisabika kuwa mwong\)fu). 

144. Enyi mlioamini!‘Msiwafanye makafiri kuwa 
marafiki badala ya Waislamu. Mnataka awe nayo 
(Mtume wa) Mwenyezi Mungu hoja dhahiri juu 
yenu (ya kuwa nyinyi wabaya)? 

145. Bila shaka wanaiiki watakuwa katika tabaka 
ya chini kabisa katika moto. Hutamkuta kwa ajili 
yao msaidizi (yo yote) 

146. Isipokuwa wale waliotubu (baada ya unafiki 
wao) na wakajitengezea na wakamshika Mwenyezi 
Mungu na wakaukhalisisha utii wao kwa Mwenyezi 
Mungu, basi hao wako pamoja na Waislamu. Na 
Mwenyezi Mungu atawapa ujira mkuu (Thawabu 
kubwa) Waislamu. 




j-ai 

© 

\fjf\ I % \ 


Ikitokea katika majilisi ulioko kufanywa baya au kusimuliwa; kataza. Wakitosikia ondoka wende zako. 
Mwenyezi Mungu aliwambia katika Aya ya 69 ya Suratil An-am amri hii ya kuondoka yanaposemwa mabaya. 
Wakawa wengine hawajaluata. Ndiyo anawakumbusha tena katika hii Aya ya 140 ya Suratin Nisaa. 

142. Wanahki walikuwa wakijitia pamoja na Waislamu katika mambo yao yote ili wasipate kutambulikana 
kuwa wao wanafiki. Lakini walikuwa hawayaonei rahaj wanafanya kwa kuwa hawana budi tu. Wao wanachunga 
manufaa yao ya kidunia tu — yakiwa kwa makaHri au kwa Waislamuj hawako huku waia hawako huko. 

144. Wanakatazwa Waislamu kuwafanya marafiki hao wanafiki. 

145. Inatajwa kuwa adhabu yao itakuwa zaidi kuliko makafiri kwani dhara yao kubwa zaidi. 

146. Kwenye Aya hii walioifanya kuwa ni ya 147 wameandika hivi: "Ma ‘a hii ndiyo kama ile iliyotumiwa 


136 


